Maswali Yaliyowaongoza 


Vijana wa Kishia Kuingia Katika Haki 


Imekusanywa na kuandaliwa na 
Sulaiman bin Saleh Alkharaashiyyu 


1427 Hijiriyya 


Kimetafsiriwa na: 
Omari Mangilile 


Baruapepe: mangilile @ yahoo.com 


Kimepitiwa na 
Said Makande 


Baruapepe :simoma81 @hotmail.com 


Utangulizi 


Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, aliyesema: {Na kwa 
hakika hii ndiyo Njia yangu Iliyonyooka. Basi ifuateni, wala msifuate njia 
nyingine, zikakutengeni na Njia yake...}. [Sura [6] Al-An'aam 153]. Na 
Rehema na amani ziwe juu ya Mtume wake wa mwisho, aliyesema: 
"Kwa hakika Bani Israeli waligawanyika makundi sabini na moja, na 
umma wangu utagawanyika makundi sabini na tatu. Makundi yote 
yataingia motoni ispokuwa kundi moja." Akaulizwa: Ewe Mjumbe wa 
Allah, ni kundi gani hilo? Mtume (S.A.W.) akasema: Hilo ndilo kundi 


ambalo nimo mimi na Maswahaba zangu leo hii".”” 


Ama baada ya haya: 


Kwa hakika Allah - kwa matakwa yake — ametaka Waislamu 
wagawanyike na kuwa makundi na madhehebu mbalimbali, wakifanyiana 
uadui na vitimbi wao kwa wao, kwa kufanya hivyo wanakhalifu amri ya 
Allah ya kurejesha tofauti zao katika kitabu cha Allah na Sunna za 
Mtume wake, Rehema na amani ziwe juu yake, pale Allah aliposema: 
{...Na mkizozana katika jambo basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na 
Mtume, ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Hayo 
ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema. } [Sura [4] An-Nisa'591. 


Na kwa sababu hii, imewajibika kwa kila mwenye kuunasihi umma 
wake, mpenda umoja na kuungana, ajitahidi kwa kadri ya uwezo wake 
kuunganisha umma "katika haki", na kuurejesha kama ulivyokuwa hapo 
zamani (kiitikadi, kisheria na kitabia), ili kufuata kauli ya Allah Mtukufu: 
(Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala 
msifarikiane.../. [Sura [3] Aal- “Imran 103]. 


Miongoni mwa sababu muhimu zinazoharakisha jambo hili ni: 
Kuwapa mwangaza watu wa makundi yanayokhalifu wito wa Kitabu na 
Sunna, hasa katika yale wanayoyakosea, kuyakengeuka na kuwawekea 
kizuizi kati yao na uongofu wa kushikamana na jamaa ya Waislamu. 


Na kutokana na hilo, imeibuka fikra ya kukusanya hoja na maswali 
haya yanayoelekezwa kwa vijana wa kundi la Shia Ithnasheria. Huenda 
yakachangia kuwarejesha katika haki wale wenye akili miongoni mwao, 
kama watazitafakari hoja na maswali haya, ambayo hayana upenyo wa 
kuyakwepa na kujitakasa nayo ila kwa kukubali wito wa kushikamana na 
Kitabu na Sunna visivyokuwa na kupingana. 





! Sahihi Al-Tirmidhiyyu ya Albani (2129). Pia tazama maelezo juu ya hadithi hii kiriwaya na kidiraya 
katika risala ya Sheikh Sulaim Al-Hilaaliyyu "Dar`u al-irtibaabi an hadiith maa anaa alayhi wal- 
asw`haabu" Kuondoa shaka juu ya hadithi — (..ambalo nimo mimi na Maswahaba zangu kwa sasa). 


2 


Kwa hakika yamenipendeza mno yale aliyoyafanya mmoja wa 
ndugu wa Kishia aliyeongoka na kuingia katika haki” pale alipoeleza juu 
ya uzoefu alioupata kwa kuhama kutoka katika Upotevu kwenda katika 
uongofu, katika kitabu alichokichagulia jina mwafaka nalo ni: 
"Nimefaidika na Maswahaba.. Wala sijahasirika na Aali Al-baiti''! 


Kwa hakika amewafikishwa — Mola amthibitishe — katika uchaguzi 
huu. Kwa sababu Muislamu wa kweli haoni tabu kukusanya baina ya 
mapenzi ya Aali Al-baiti na Maswahaba — Mola awawie radhi wote. 


Na huyu ndugu, kwa jambo lake hilo, ananikumbusha yule 
Mnasara aliyesilimu, na kutunga kitabu kwa anuani: "Nimefaidika 
Muhammad.. wala sijahasirika na Issa" Amani iwe juu yao. 


Baada ya haya, napenda ijulikane kuwa mimi nimechagua aghlabu 
ya mswali na hoja hizi kutoka katika majukwaa ya wavuti — na hasa hasa 
jukwaa la kuihami Sunna. Kisha nikaongezea kiasi kikubwa cha hoja 
nilizozisoma katika vitabu vilivyozungumzia Mashia. Kisha 
nikazirekebisha na kuziweka pamoja kwa mtindo mmoja. Nami sina 
lolote katika kazi hii zaidi ya kuikusanya na kuirekebisha, Huku 
namuomba Allah awanufaishe kwa kazi hii wale watakaoafikiwa 
miongoni mwa vijana wa Kishia, na aijalie iwe funguo ya heri kwao, na 
mwisho nawakumbusha kuwa: kurejea katika haki ni bora kuliko 
kung'ang'ania batili. Na kwa hakika mtu mmoja miongoni mwa Mashia 
akishikamana na Sunna, kuzifurahia na kuzinusuru, huenda akawazidi 
kimalipo na cheo maelfu ya Wasunni wanaofuata batili, wanaokengeuka 
na kuiacha dini yao, wanaopumbazika katika matamanio ya nafsi, au 
waliotumbukia katika shubuhati (utata wa kupoteza), Na Allah anasema: 
(Anayekufuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe, na 
anayetenda mema, basi wanazitengezea nafsi zao). [Sura [30] Ar-Rum 
441. 


Allah ndio mjuzi. Rehema na amani ziwe kwa Mtume wetu 
Muhammad, Aali zake na Maswahaba zake. 


Imeandikwa na / Abuu Musw-aabi 


Alkarashil @hotmail.com 





? Huyo ni ndugu mbora: Abuu Khalifa Al-Qudhaybiyyu, kutoka Falme ya Bahraini. Na kwa hakika 
amenikirimu kwa kutembelea nyumba yangu mjini Riadhi. 


3 


Hoja 


1 — Mashia wanaitakidi kuwa Ali, Mungu amuwie radhi, ni Imamu 
maasumu (amekingwa hafanyi kosa), kisha tunamkuta — kwa kukiri kwao 
wenyewe Mashia — anamuozesha binti yake Ummu Kulthumi (dada wa 
Hassani na Huseini), kumuozesha Omari ibni Alkhatwaabi, Mungu 
amuwie radhi!!® Na hili linawalazimisha Mashia moja ya mambo mawili 
na yote ni machungu: 


La kwanza: Ali, Mungu amuwie radhi, sio maasumu kwa sababu 
amemuozesha bintiye kwa kafiri!! Na jambo hili linapingana na msingi 
wa madhehebu yao, tena linapelekea kuwa Maimamu wengine nao sio 
maasumiina. 


La pili: Hakika Omari, Mungu amuwie radhi, ni Muislamu! Na Ali, 
Mungu amuwie radhi, amemridhia kuwa mkwe wake. Majibu mawili 
haya ni ya kutahayarisha. 


2 — Mashia wanadai kuwa Abuu Bakri na Omari, Mungu awawie 
radhi, walikuwa makafiri. Kisha tunakuta kuwa, Ali, Mungu amuwie 
radhi, naye ni Imamu maasumu kwa Mashia, ameridhia ukhalifa wao na 
kuwabaiyyi (kawavoti / kuwaunga mkono) mmoja baada ya mwingine 
wala hajajitoa katika kuwatii. Na hili linalazimisha kuwa Ali sio 
maasumu, kwa kuwa amewabaiyyi makafiri, waporaji na madhalimu, 
kwa kule kuwakubali. Na hili linaharibu umaasumi, pia ni kumsaidia 
dhalimu kutenda dhulma zake. Na hili katu, halitokei kwa maasumi au 
kitendo cha Ali ndicho kitakuwa sahihi!! Kuwa Omari na Abuu Bakri ni 
Makhalifa waumini wa kweli na waadilifu, kwa hiyo Mashia wanakuwa 
wameshamkhalifu Imamu wao katika kuwakufurisha, kuwatukaana, 
kuwalani Omari na Abuu Bakri na pia kutoridhia ukhalifa wao! Kwa hiyo 
tunatumbukia katika kutahayari: Imma tuchukue njia ya Baba Hassani, 
Mungu amuwie radhi, au tuchukue njia ya Mashia zake wanaoasi?! 


3 — Kwa Ali, Mungu amuwie radhi, alioa wanawake kadhaa, 
baada ya kufariki Fatuma, Mungu amuwie radhi, Wanawake hao 
walimzalia watoto kadhaa, miongoni mwao ni: Abbasi bin Ali bin Abuu 


? Ndoa hii imethibitishwa na masheikh wa Kishia wafuatao: Alkiliiniyyu katika kitabu Alkaafii 
filfuruui (115/6), Atwusiyyu fii Tahdhiibi Al-ahkaami (Babu adadu annissaai juzuu ya 8 uk 148), na 
katika (380/2), na katika kitabu chake: Al-Istibswaaru (356/3). Almaazindaaraaniyyu katika 
manaagibu Aali Abuu Twaalibu, (162/3), Al-aamiliyyu katika Masaaliki Al-afhaami, (1/Kitaabu 
Annikaahi), Murtadha ilmu alhudaa fii Alshaafii, (uk 116, ibni Abuu Alhadiith katika Sharhu Nahju 
Albalaagha, (124/3), Al-ardibiiliyyu katika Hadiiqatu Asshiatu, (uk 277), Alshuushtariyyu katika 
majaalish almuuminiina. (uk 76/82), Almajlisiyyu fii bihaari Al-anwaari, (uk 621). Kwa ziada tazama: 
Risaalatu "ndoa ya Omari bin Alkhatwaabi, kumujoa Ummu kulthuumi binti Ali bin Abuu Twaalibu — 
ni hakika sio uzushi" cha Abuu Muaadhi Al-ismaaiiliyyi. 


4 


Twaalibu, Abdallah bin Ali bin Abuu Twaalibu, Jafari bin Ali bin Abuu 
Twaalibu, Athumani bin Ali bin Abuu Twaalibu. Mama yao ni: "Umm al- 


baniina binti Hizaami bin Daarimi".® 


Pia, Ubaidillah bin Ali bin Abuu Twaalibu, Abuu Bakri bin Ali bin 


Abuu Twaalibu, Mama yao ni: "Layla bint Masoud Addaaramiyyatu".® 


Pia, Yahya bin Ali bin Abuu Twaalibu, Muhammad Al-Aswigharu 
bin Ali bin Abuu Twaalibu, Auni bin Ali bin Abuu Twaalibu. Mama yao 


ni: "Asmaa binti Umaysi".” 


Pia, Rukiya binti Ali bin Abuu Twaalibu, Omari bin Ali bin Abuu 
Twaalibu, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka therathini na 
mitano. Mama yao ni: "Ummu HAbuubi binti RAbuuati".”” 


Pia, Ummu Hassani binti Ali bin Abuu Twaalibu, Ramlal Kubraa 
binti Ali bin Abuu Twaalibu, na Mama yao ni: "ummu Masoud binti 


Aruwati bin Masoud Atthaqaafiyyu".® 


Swali: Je, Baba anaweza kumpa mtoto wake wa kumzaa jina la 
adui yake mkuu? Itakuwaje ikiwa baba mwenyewe ni Ali bin Abuu 
Twaalibu, Mungu amuwie radhi? 


Vipi Ali, Mungu amuwie radhi, awape watoto wake majina ya 
watu ambao mnadai kwamba walikuwa maadui zake?! 


Hivi mtu mwenye akili anaweza kuwapa wapenzi wake majina ya 
maadui zake?! 


Hivi mnajua kuwa Ali, Mungu amuwie radhi, ndiye Mkuraishi wa 
kwanza kuita majina ya Abuu Bakri, Omari na Athumani? 


4 — Mtunzi wa kitabu 'Nahju Albalaagha' nacho ni kitabu 
kinachotegemewa na Mashia, anasimulia kuwa: Ali, Mungu amuwie 
radhi, alisamehe ukhalifa na akasema: "Niacheni, na tafuteni 
mwingine"!® Hili linajulisha kuwa madhehebu ya Shia ni batili. Vipi 
asamehe ukhalifa? Wakati kumsimikwa ukhalifa na Uimamu kwa Ali, 


Kashful-ghumma fii maarifatil- Aimmati. 

Rejeo lililotangulia, na "Al-irshaadu" uk 167, "Muujamul- khuuiyyi" (66/21). 

Rejeo lililotangulia. 

Rejeo lililotangulia, na "Al-irshaadu" uk 167, "Muujamul- khuuiyyi" (45/13). 

Kashful-ghumma fii maarifatil- Aimmati, Ali Al-Arbaliyyi (66/2). Ili kujua marejeo mengine ya 
Kishia yaliyothibitisha majina yaliyopita ya watoto wa Ali Mungu amuwie radhi, tazama: "Al- 
Imaamatu wannaswu" cha Ustaadhi Faysali nuuri, uk 683-686. 

? ((Nahju Albalaagha)), uk 136, pia tazama: uk 366 — 367, na uk 322. 


5 


Mungu amuwie radhi, ni amri iliyofaradhishwa na Allah nayo ni lazima — 
kwenu Mashia —- ilipasa auchukue kutoka kwa Abuu Bakri?! 


5 — Mashia wanadai kuwa Fatuma, Mungu amuwie radhi, ambaye 
ni kipande cha mwili wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
amedhalilishwa katika zama za Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi, 
akavunjwa mbavu, amechomewa moto nyumba yake na kuavwa mimba 
yake ya mtoto ambaye walimuita Almuhsinu! 


Swali: Ali, Mungu amuwie radhi, alikuwa wapi, wakati yakitokea 
yote haya? Jambo hili linamtuhumu vibaya mno Ali kuwa ni 
mwanamume mwenye ushujaa mdogo mno (yaani mwoga). Kwa nini 
hakutetea haki ya Fatuma? Wakati Ali ni shujaa mwenye kuyakabili 
mapambano?! 


6 — Kwa hakika, tunakuta Maswahaba wengi wameoleana na Aali 
baiti Nabii, Rehema na amani ziwe juu yake, na hasa hasa Sheikhain 
(Abuu Bakri na Omari), Jambo hili limekubaliwa na wanahistoria na 
wanukuzi habari miongoni mwa Masunni au Mashia. 


Kwa hakika Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake: 


Ll Amemuoa Aisha binti Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi. 

L Amemuoa Hafsa binti Omari, Mungu amuwie radhi. 

L Amewaozesha binti zake wawili (Rukiya kisha Ummukulthuumu) 
kwa khalifa wa tatu miongoni mwa makhalifa waongofu, ambaye 
ni mkarimu, mwenye haya, Athumani bin Afaani, Mungu amuwie 
radhi, na kwa ajili hiyo akapewa jina la Mwenye nuru mbili. 

L Kisha mtoto wa Athumani ambaye ni Abaanu bin Athumani 
alimuoa Ummukulthuumu binti Abdullah bin Jafari bin Abuu 
Twaalibu. 

Ll Na Marwani bin Abaani bin Athumani alimuoa Ummugaasimu 
binti AlHassani bin AlHassani bin Ali bin Abuu Twaalibu. 

O Kisha, Zaidi bin Amru bin Athuman alimuoa Sakina binti 
AlHuseini. 

O Na Abdullah bin Amru bin Athumani bin Affaani alimuoa Fatuma 
binti AlHuseini bin Ali. 


Tunatosheka na kuwataja makhalifa watatu miongoni mwa 
Maswahaba, bila kuwataja Maswahaba wema wengine, ambao, vilevile, 
walioleana na Ahli albaiti, ili kubainisha kuwa: Kwa hakika Ahli albaiti 
walikuwa wanawapenda watu hao, ndio maana kukawepo huku kuoleana 


na kutangamana.”” 


Pia tumekuta kuwa Ahli albaiti walikuwa wakiwaita watoto wao 
kwa majina ya Maswahaba wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake. 
Jambo hili limekubaliwa na wanahistoria na wanukuzi habari miongoni 
mwa Masunni au Mashia. 


Na huyu ni Ali, Mungu amuwie radhi, kama alivyoelezwa katika 
vyanzo vya Kishia, Anampa mmoja wa watoto wake kwa mkewe Layla 
binti Masoudi Alhandhaliyyatu, jina la Abuu Bakri, na Ali bin Abuu 
Twaalibu, Mungu amuwie radhi, ndio mtu wa mwanzo aliyempa mtoto 
wake jina la Abuu Bakri kati Ukoo wa banii Haashimu."' 


Vilevile Hassani bin Ali aliwapa watoto wake majina ya: Abuu 
Bakri, Abdulrahmani, Twalhatu na Ubeidillah.”” 


Vilevile Hassani bin Hassani bin Ali.”” 


Musa Alkaazim naye alimuita binti yake jina la Aisha.”” 


Pia kuna wale waliokuwa wakiitwa kwa jina la kupanga la Abuu 
Bakri wakati sio jina lao rasmi. Mfano wa hao ni Zaini Al-aabidiina bin 
Ali,”? na Ali bin Musa (Alrridhwaa).”” 


Ama wale waliowapa watoto wao majina ya Omari Mungu, 
amuwie radhi. Miongoni mwao ni Ali, Mungu amuwie radhi, ambaye 
alimwita mtoto wake kwa jina la Omar Al-akbaru na mama wa mtoto ni 
Habiba binti RAbuuatu, Na kwa hakika huyu mtoto aliuliwa akiwa na 
nduguye Hassani, Mungu awawie radhi, katika Altwafu. Na mtoto 
mwingine ni Omari Al-asw-gharu, na mamaye ni Asswahbaau Attagh- 
libiiyyatu, Na huyu Omari wa pili aliishi na kuwarithi ndugu zake.”” 





° Anayetaka kuzamia katika masuala ya kuoleana kati ya Maswahaba na Ahli baiti na arejee katika 
kitabu (Al-ddurru Al-mandhuuru min turaathi Ahli albaiti) cha mwanazuoni imaamiyyi Alaa`a Al-diini 
Al-mudarrisu. Kitabu hicho kinatosheleza na ziada ya yale tuliyoyataja. 

! Tazama: Al-Irshaadu Lilmuffid uk 354, na Muqaatilu AtTwaalibuna LiAbuu Alfaraji Al- 
Aswfahaaniyyu Al-shii`iyyu, uk 91, na Taarikhu Al-Yaaquubiyyu Al-shii"iyyu, juzuu 2 uk 213. 

? Attanbiihi wal-Ishraafu lilmasoudiyyi Asshiiyyi, uk 263. 

? Mugaatilu AtTwaalibuna LiAbuu Alfaraji Al-Aswfahaaniyyu Al-shii`iyyu, uk 188, chapa ya Daru 
Almaarifa. 

* Kashful-ghumma fii maarifatil- Aimmati, Ali Al-Arbaliyyi (3/26). 

? Kashful-ghumma fii maarifatil- Aimmati, Ali Al-Arbaliyyi (3/217). 

0 Mugaatilu AtTwaalibuna LiAbuu Alfaraji Al-Aswfahaaniyyu Al-shii`iyyu, uk 561 - 562, chapa ya 
Daru Almaarifa. 

7 Tazama: Al-Irshaadu Lilmuffid uk 354, Muujamu rijaali Al-hadiithi lil-khuuliyyi, juzuu 13 uk 51, 
Mugaatilu AtTwaalibuna LiAbuu Alfaraji Al- Aswfahaaniyyu Al-shii`iyyu, uk 84, chapa ya Beiruti, 
Umdatul-Twaalibu uk 361, chapa ya Najafu na Jalau Al-uyuuni uk 570. 





7 


Vilevile Hassani bin Ali aliwapa watoto wake majina ya Abuu 
Bakri na Omari.”” 


Vilevile Ali bin Hassani bin Ali.”” 

Vilevile Ali bin Zaini Al-aabidiina. 

Vilevile Musa Alkaazim. 

Vilevile Hassani bin Zaini Al-aabidiina bin ALi. 

Vilevile, Is-haga bin Hassani bin Huseini. 

Vilevile Hassani bin Ali bin Hassani bin Huseini bin Hassani. 


Na wenginewe wengi. Ila tunatosheka na kiasi hiki tu cha wale wa 
mwanzoni miongoni mwa Ahli baiti tukiogopea kurefusha mno.” 


Amma wale waliowaita mabinti zao kwa jina la Aisha ni: Musa 
Alkaazim,”” na Ali Alhaadi.”” 


Tunatosheka na Masheikh wawili Mungu awawie radhi pamoja na 
Aisha Mungu amuwie radhi. 


7 — Alkiliiniyyu katika kitabu Alkaafii, ametaja kuwa: "Kwa 
hakika Maimamu wanajua watakufa lini, na hawafi ila kwa hiari zao"? 
Kisha Almajlisiyyu katika kitabu chake (Bihaaru Al-anuwaari) anataja 
hadithi isemayo: "Hakuna Imamu aliyekufa ila ameuliwa au amepewa 
sumu"”” Ikiwa Imamu anajua Ghaibu kama alivyosema Alkiliiniyyu na 
Alharri Al-aamiliyyi basi atakijua kile anacholetewa miongoni mwa 
vyakula na vinywaji na ikiwa kina sumu ataijua na kujiepusha nayo, na 
kama hajajiepusha nacho basi atakuwa amejiua, kwa kuwa anajua kuwa 
chakula kina sumu! Kwa hiyo anakuwa ni mwenye kujiua mwenyewe, 
huku Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, Maswahaba zake na watu 


wake ameeleza kuwa: Mwenye kujiua anaingia Motoni! Je, Mashia 





18 Al-Irshaadu Lilmuffid uk 194, Muntahaa Al-aamaali Juzuu 1 uk 240, Umdatul-Twaalibu uk 81, Jalau 
Al-uyuuni lilmajlisiyyi uk 582, Muujamu rijaali Al-hadiithi lil-khuuliyyi, juzuu 13 uk 29, namba 
(8716), na Kasfu Al-ghummati 3/201. 

? Al-Irshaadu Lilmuffid 3/155, na Kasfu Al-ghummati 3/294. 

2 Ufafanuszi wa hili upo katika ((Mugaatilu AtTwaalibuna)) na vyanzo vingine miongoni mwa 
vyanzo vya Imaamiyyayu, kwa mfano tazama: (Al-durru Al-manthuuru) cha Alaadiini Al-muddarrisu 
uk 65 — 69. 

?! Al-Irshaadu uk 302, Al-fusuulu Al-muhimmatu 242, na Kasfu Al-ghummati juzuu 3 uk 26. 

? Al-Irshaadu Lilmuffid 3/312. 

?? Tazama: usulu Al- Kaafii Lil-Kiliiniyyi, 1/258, na Kitabu: Al- fusuulu Al- muhimmatu Lilharri Al- 
Aamiliyyi, uk 155. 

7 43/364. 


wanaridhia haya kwa Maimamu?! 


8 — Kwa hakika Hassani bin Ali, Mungu amuwie radhi, alimuachia 
na kumkabidhi Muaawiya, Mungu amuwie radhi, (ukhalifa), katika 
wakati ambao Maansari na Majeshi walikuwa wamejikusanya pamoja na 
Hassani jambo ambalo linamuwezesha Hassani kuendeleza vita. Na 
mkabala wa hilo nduguye ambaye ni Huseini Mungu amuwie radhi 
alitoka akiwa na watu wachache ili kupambana na Yazidi, wakati huo 
alikuwa anaweza kutulia na kusalimika. 


Mmoja wa wawili hao (Hassani au Huseini) haiepukani kuwa 
alikuwa katika haki, na mwingine katika batili, kwa kuwa, ikiwa kuacha 
kwa Hassani huku akiwa na uwezo wa kupambana (ndio haki) basi 
itakuwa kutoka kwa Huseini akiwa hana Silaha tena ana uwezo wa 
kufanya amani (ni batili). Na ikiwa kutoka kwa Huseini pamoja na 
udhaifu wake (ni haki) itakuwa kuacha Hassani pamoja na (nguvu zake) 
ni batili! 


Na hili linawaweka Mashia katika wakati mgumu wasioutarajia, 
kwa kuwa kama wakisema: Wote wawili wapo katika haki, watakuwa 
wamekusanya vinyume viwiwli, na kauli hii inaangamiza misingi yao. Na 
kama watasema kuwa kitendo cha Hassani ni batili watalazimika waseme 
Uimamu wake nao ni batili, na kubatilika kwa Uimamu wake 
kunabatilisha Uimamu wa baba yake na umaasumu wake, kwa kuwa 
alimuusia. Na Imamu maasumu hausii ila kwa Imamu maasumu kama 
yeye kwa mujibu wa madhehebu yao. 


Na wakisema kuwa kitendo cha Huseini ni batili itawalazimu 
waseme ubatilifu wa Uimamu wake na umaasumu wake, na kubatilika 
kwa Uimamu wake na umaasumu wake kunabatilisha Uimamu na 
umaasumu wa kizazi chake chote, kwa kuwa yeye ndiye asili ya Uimamu 
wao na kwa njia yake umepitia Uimamu. Na ikibatilika asili yanabatilika 
yale yaliotokana na asili hiyo. 


(Baadhi ya Mashia wamejaribu kukwepa hoja hii kwa kutofautisha 
baina ya ukhalifa na uamiri! Yaani kule kuachia kulikuwa kwa ukhalifa 
na sio uamiri, na ukwepaji huu, unachekwa na wenye akili!) 


9 — Alkiliiniyyu katika kitabu Alkaafii, ametaja kuwa: "Jamaa zetu 
wengi wametusimulia kutoka kwa Ahmadi bin Muhammad, kutoka kwa 
Abdillah bin Alhajjaali, kutoka kwa Ahmad bin Omari Alhalabiyyu, 
kutoka kwa Abuu Baswiiru amesema: Nimeingia kwa Abuu Abdillah 
(amani iwe juu yake) nikamwambia, niwe fidia yako, kwa hiyo nakuuliza 
maswali je, hapa kuna mtu anayesikia maneno yangu, akasema: Abuu 


9 


Abdillah (amani iwe juu yake) alinyanyua pazia iliyoko baina yake na 
nyumba nyingine kisha akamtokea kisha akasema: Ewe Abaa 
Muhammad, uliza yale yaliyokudhihirikia. Akasema: Nikamuuliza: 
nimefanywa fidia yako.... Kisha akanyamaza kitambo kidogo, kisha 
akasema: Kwa hakika tuna Msahafu wa Fatuma (Mungu amuwie radhi) 
na nini kinawajulisha msahafu wa Fatuma (Mungu amuwie radhi) ni kitu 
gani? Akasema: nikamuuliza ni nini Msahafu wa Fatuma (Mungu 
amuwie radhi)? Akasema: huo ni msahafu ndani yake una Our'an kama 
hii yenu kwa mara tatu, Wallahi yale yaliyo katika Our'an yenu ni herufi 
moja, akasema: Nikamwambia: Wallahi hii ni elimu, akasema: Hakika hii 
ni elimu na Our'an hiyo sio hii". Mwisho. 


Je, Mtume Rehema na amani ziwe juu yake, alikuwa unaujua 
msahafu wa Fatuma?! Ikiwa haujui, vipi Ahli beiti waujue na yeye haujui 
wakati yeye ndiye Mjumbe wa Allah?! Na ikiwa anaujua, kwa nini 
aliuficha umma?! Na Allah anasema: 


"Ewe Mtume! Fikisha uliyo teremshiwa kutoka kwa Mola wako Mlezi. 
Na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake...." Sura [5] Al- 
Ma'idah 67. 


10 — Katika kitabu Alkaafii cha Alkiliiniyyu, juzuu ya kwanza, kuna 
majina ya watu waliosambaza hadithi za Mtume Rehema na amani ziwe 
juu yake, Aali zake na Maswahaba zake, kwa njia za Mashia, pia 
walitawanya kauli za Ahli Baiti. Miongoni mwa majina hayo ni haya 
yafuatayo: 


Mufadhalu bin Omari, Ahmadi bin Omari Alhalbiyyu, Omari bin 
Udaini, Omari bin abdilaziizi, Ibrahimu bin Omari, Omari bin 
Handhalatu, Musa bin Omari, Al-Abbaasi bin Omari na 
Kinachoyaunganisha majina haya ni jina Omari! Sawa sawa liwe jina la 
mpokezi au jina la baba yake. 


Kwa nini watu hawa waitwe Omari?! 


11 — Allah Mtukufu anasema: "Hapana shaka tutakujaribuni kwa 
chembe ya khofu, na njaa, na upungufu wa mali na watu na matunda. Na 
wabashirie wanaosubiri, Wale ambao ukiwasibu msiba husema: Hakika 
sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake Yeye hakika tutarejea. Hao juu 
yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao Mlezi na rehema. Nao ndio 
wenye kuongoka. " Sura [2] Al-Baqarah 155 — 157". 


Na Allah Mtukufu anasema: "... na wanaovumilia katika shida na dhara 
na wakati wa vita...” Sura [2] Al-Baqarah 177. 


10 


Katika Nahju Albalaagha imetajwa kuwa: Ali Mungu amuwie 
radhi amesema, baada ya kufa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
nilikuwa namwambia Mtume Rehema na amani ziwe juu yake: Lau 
usingekataza kusikitika mno na ukaamrisha subira, tungemaliza maji ya 
machozi kwa ajili yako"? 


Vilevile, ametaja: (Kwa hakika Ali, amani iwe juu yake, amesema: 
atakayepiga mkono wake katika paja lake wakati wa msiba, amali zake 
zimeshaporomoka.)”” 


Kwa hakika Huseini alimwambia dada yake ambaye ni Zainabu 
huko Karbalaa kama ilivyopokelewa na mwenye kitabu ((Muntahaa Al- 


aamaali)) kwa Kifarsi — Kiirani — na tafsiri yake kwa Kiarabu Aon 


((Ewe dada yangu nakuapia kwa Allah, shikamana na kiapo hiki, 
nikiuawa usipasue mifuko ya nguo, kwa ajili yangu, wala usiparure uso 
wako kwa makucha yako, wala usiombee maangamizi na kuharibikiwa 
kwa ajili ya kufa kwangu kishahidi)). 


Na Abuu Jafari amepokea toka kwa Amiri muuminiina (Ali), 
Amani iwe juu yake, amesema miongoni mwa yale aliyowafundisha 
Maswahaba zake: ((Msivae nyeusi kwani hayo ni mavazi ya Firauni)).®® 


Katika "Tafsiri Alswaafiyyu" kumekuja ufafanuzi wa aya: (wala 
hawatakuasi katika jambo jema), Sura [60] Al-Mumtahinah 12.) kuwa 
Mtume Rehema na amani ziwe juu yake aliwabaiyi wanawake ya kuwa, 
wasivae nguo nyeusi, wala wasipasue maguo yao, wala wasiombe midua 
ya kujiangamiza. 


Na katika kitabu "Furuu Alkaafii" cha Alkiliiniyyi" imetajwa 
kuwa: Kwa hakika Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, amemuhusia 
Fatuma, Allah amuwie radhi, kwa kumwambia: "Nikifa usijeruhi uso, 
wala usiziachie nywele (bila kuzichana nk) kwa ajili yangu, wala 


usiombe midua ya kujiangamiza, wala usinifanyie maombolezo".”” 


Na huyu ni Sheikhe wa Kishia, Muhammad bin Huseini bin 
Baabuuyah Algummiyyu aliyepewa jina la Aswadduugu na Mashia, 
anasema: "Miongoni mwa matamko ya Mtume, Rehema na amani ziwe 
juu yake, ambayo hayajapatapo kutanguliwa ni: 


25 Nahju Albalaagha, uk 576. Pia tazama: Mustadiriku alwasaaili. 3/445. 

26 Tazama ((Alkhiswaalu)) Ilil- Swadduugi uk 621, na ((Wasaailu Asshiiati)) 3/27. 

?7 (1/248) 

?SMan laa Yahdhuruhu Al-fagiihu, LiAbuu Jafari Muhammad bin Baabuuyah Al-Qummyiyyu (1/232), 
imepokelewa na Al-hurr Al-aamiliyyu katika "Wasaailu Al-Shiiati" (2/916). 

? (5/527). 


11 


"Kulilia maiti ni miongoni mwa matendo ya zama za Jahiliya".(7”) 


Pia wanazuoni wao akiwemo Almajlisiyyu, Annuuriyyu na 
Alburuujurdiyyu wamepokea kutoka kwa Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake na Ahli zake, amesema: "Sauti mbili ni zenye kulaaniwa na 
kubughudhiwa na Allah; Kulia wakati wa msiba, na sauti wakati wa 
kuimba; yaani kulilia sana maiti na kuimba"?” 


Swali, baada ya riwaya zote hizi ni kwamba: 


Kwa nini Mashia wanaenda kinyume na haki iliyokuja?! 
Tumsadikishe nani: Je, tumsadikishe Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake na Ahli Baiti wake au tumsadikishe Almalaaliyyu?! 


12 — Ikiwa tatwibiiru,”” yaani kulia sana na kujipiga vifuani, kuna 
malipo makubwa kama wanavyodai Mashia,”” Kwa nini Almalaaliyyu 
hafanyi tatwibiiru? 


13 — Ikiwa Mashia wanadai kuwa: Wale waliohudhuria GHADIRU 
KHAM ni maelfu ya Maswahaba ambao wote walisikia usia wa ukhalifa 
kwa Ali bin Abuu Twaalibu, Mungu amuwie radhi, baada ya Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake. Kwa nini hajatokea hata mmoja katika 
hao maelfu ya Maswahaba na kukasirika kwa ajili ya Ali bin Abuu 
Twaalibu. Hajajitokeza yoyote hata Amaaru bin Yaasir, Mikidad bin 
Amru wala Salmaan Alfaarisiyyu, Mungu awawie radhi, aje aseme: Ewe 
Abuu Bakri kwa nini unapora ukhalifa kutoka kwa Ali wakati wewe 
unajua yaliyosemwa na Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, siku ya 
GHADIRU KHAM?! 


14 — Ali, Mungu amuwie radhi, kwa nini hakuongea lolote, pale 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, kabla ya kufa kwake, alipotaka 
kuwaandikia maandishi ambayo kamwe hawatapotea wakiwa na 
maandishi hayo baada ya kufa kwake? Huku Ali akiwa ni shujaa 
asiyeogopa ila Allah?! Pia anajua kuwa: Mtu anayenyamaza na kuacha 
kusema haki ni shetani bubu!! 


?0 Imepokewa na Swaduugu katika Man laa Yahdhuruhu Al-faqiihu, (4/271 — 272). Pia imepokewa na 
Alhurru Al-aamiliyyu, katika Wasaaili Ashiiati (2/915), Na Yusuf Al-bahreiniyyu, katika Al-hadaaigi 
Al-nnaadhirati, (4/149). Na Al-hajji Huseini Al-Baruujardiyyu katika Jaamiu Ahaadiithu Ashiiati, 
(3/488). Pia imepokewa na Muhammad Baaqir Al-Majlisiyyu kwa tamko la: "Kulilia maiti ni matendo 
ya kijahiliya" Bihaaru Al-anwaari (82/103). 
?! Imetolewa na Al-Majlisiyyu katika Bihaaru Al-anwaari (82/103). Na Mustadiraku Al-wasaaili 
(1/143-144) pia Jaamiu Ahaadiithu Ashiiati, (3/488) na Man laa Yahdhuruhu Al-faqiihu, (4/271). 
Tatwibiiru ni kujitoa damu kichwani. Kitendo kinachofanywa na Mashia katika siku ya Ashuraa. 
Tazama siratwa al-nnajaati” cha Attibriiziyyi (1/432). 
Tazama “Irshadu Assaailu” (uk 184). 


12 


15 — Je, Mashia hawasemi kuwa riwaya nyingi za Alkaafiyyu ni 
dhaifu?! Na kuwa wao hawana kitu sahihi ila Our'an tu. 


Sasa, kwa nini baada ya yote haya,— kwa uongo na uzushi — 
Mashia wanadai kuwa: Tafsiri ya Our'an kutoka kwa Mungu ipo katika 
kitabu ambacho riwaya zake nyingi ni dhaifu tena kwa kukiri kwao 
wenyewe?! 


16 — Hakuna kuabudu ila kumwabudu Allah peke yake, Allah 
Mtukufu anasema: (Bali muabudu Mwenyezi Mungu tu....) Sura [39] Az- 
Zumar 66. Iweje Mashia wanajiita Abdul Huseini "mja wa Huseini", 
Abdul-Ali, Abudl-Azzahraa na Abdul-Imaam?! Kwa nini Maimamu 
hawajawaita watoto wao kwa majina ya Abdul-Ali na Abudl-Azzahraa? 
Je, inasihi maana ya Abdul Huseini iwe ni (mtumishi wa Huseini) baada 
ya Huseini Mungu amuwie radhi kufa shahidi? Je, inaingia akilini kuwa 
anapelekewa chakula, vinywaji na kumiminiwa maji ya udhu ndani ya 
kaburi lake!!! Ili kuwa mtumishi wake? 


17 — Ikiwa Ali Mungu amuwie radhi anajua, kuwa yeye ndiye 
Khalifa aliyeandikwa na Allah. Kwa nini aliwabaiyyi Abuu Bakri, Omari 
na Athuman, Mungu awawie radhi?! 


Mkisema: Alikuwa hana uwezo. Basi, Asiye na uwezo hafai kuwa 
Khalifa, kwa kuwa ukhalifa haufai ila kwa mwenye kuweza mikiki 
mikiki yake. Na mkisema alikuwa anaweza lakini hakufanya, basi hii ni 
khiana (usaliti), Na msaliti hafai kuwa Imamu! Wala haaminiwi 
kuongoza raia. — Allah amemuepusha Ali na yote haya — je, jibu lenu ni 
nini ikiwa mna jawabu sahihi? 


18 — Ali Mungu amuwie radhi, alipotawalia ukhalifa hatujamuona 
akienda kinyume na makhalifa waongofu waliomtangulia, wala 
hajawaletea watu Our'an kinyume na ile waliyokuwa nayo, wala hajakana 
kitu cha Swahabaa yoyote. Kinyume chake, tunakuta kauli yake 
iliyopokewa na wengi (mutawaatiru) akiwa katika membari: "Mtu mbora 
kabisa katika umma huu baada ya Nabii ni Abuu Bakri kisha Omari". All 
hukuweka sheria ya ndoa ya kuoa kwa muda (Mutaa), wala Fatuma arithi 
ardhi Fadaki, wala hajawajibisha watu wafanye mutaa katika Hija, wala 
hajaieneza kauli isemayo "Njooni katika amali bora" wakati wa adhana, 
wala hajafuta msemo "Swala ni bora kuliko usingizi". 


Abuu Bakri na Omari, Mungu awawie radhi, kama wangelikuwa ni 
makafiri, na wamempora Ali ukhalifa — kama mnavyodai — kwa nini Ali 
hakubainisha hayo, wakati utawala ulikua mikononi mwake?! Bali 
kinyume na hivyo, tunamkuta amewasifu na kuwapongeza. 


13 


Mfungukiwe kama alivyofungukiwa Ali, au mlazimike kusema 
kuwa Ali ameufanyia khiana umma, kwa kuwa hajaubainishia jambo 
hilo. Allah amuepushe Ali na jambo hilo. 


19 — Mashia wanadai kuwa makhalifa waongofu walikuwa 
makafiri, kama ni hivyo, vipi Allah aliwapa nguvu na kujaalia katika 
wakati wao kukombolewa miji kadhaa, na Uislamu ukawa una nguvu na 
kuhofisha, kwa kiasi ambacho hakuna Mwislamu aliyeona zama ambazo 
Allah ameupa nguvu Uislamu kuliko zama za makhalifa waongofu? 


Je, hili linaafikiana na taratibu za Allah zilizohukumu kuwa Allah 
anawadhalilisha makafiri na wanafiki?! 


Katika mkabala na hilo tumeona kuwa, katika zama za Huyo 
asiyekosea (Maasumu) na ambaye utawala wake umefanywa na Allah 
uwe rehema kwa watu — kama msemavyo — umma umefarikiana na 
kupigana vita, hadi maadui wakaingiwa na tamaa dhidi ya Uislamu na 
watu wake. Je, ni rehema gani iliyopatikana kwa umma kutokana na 
utawala wa Maasumu?! Ikiwa mna akili...?! 


20 — Mashia wanadai kuwa: Kwa hakika Muawiya — Mungu 
amuwie radhi — alikuwa kafiri, kisha tunamkuta Hassani bin Ali, Mungu 
amuwie radhi, amemwachia ukhalifa — na huyo Hassani ni Imamu 
Maasumu — hapa inawalazimu wajue kuwa Hassani ameuacha ukhalifa 
kwa kafiri, na hili linapingana na Umaasumu wake, au inawalazimu 
wajue kuwa Muawiya ni Mwislamu! 


21 — Je, Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake alisujudu juu ya 
udongo wa Huseiniyya? Udongo wanaousujudia Mashia?! 


Wakisema ndio. Tunasema huu ni uongo! Tunaapa kwa Mola wa 
Kaaba. 


Wakisema hajasujudu. Tunasema: kama ni hivyo, Je, nyinyi 
mmeongoka zaidi kuliko Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake? 


Pia inafaa ijulikane kuwa riwaya zao zinataja kuwa Jibrilu alimjia 
Mtume na gao la mchanga wa Karbalaa. 


22 — Mashia wanadai kuwa Maswahaba wa Mtume, Rehema na 


amani ziwe juu yake waliritadi baada ya kufa kwa Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, na wakamgeuka. 


14 


Swali: Je, Maswahaba wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, — kabla kifo chake — "walikuwa Mashia Ithnasheria", kisha baada 
ya kifo cha Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, wakabadilika na 
kuwa "Ahlu sunna"? 


Au — kabla ya kifo cha Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, — 
walikuwa "Ahlu Sunna" kisha baada ya kifo cha Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, wakabadilika na kuwa "Mashia Ithnasheria"? kwa 
sababu neno kubadilika "ingilaabu" maana yake ni kuhama kutoka hali 
moja kwenda nyingine...?! 


23 — Jambo linalojulikana ni kuwa Hassani, Mungu amuwie radhi 
ni mwana wa Ali, na mama yake ni Fatuma, Mungu awawie radhi, naye 
ni katika watu wa "Alkisaa" kwa Mashia,”” Naye ni miongoni mwa 
Maimamu Maasumiina, akiwa sawa sawa na nduguye Huseini Mungu, 
amuwie radhi, kwa nini Uimamu umekatika kwa upande wa watoto wake 
na ukaendelea katika upande wa Huseini?! Baba yao ni mmoja, mama 
yao ni mmoja, na wote wawili ni mabwana, na Hassani anamzidi Huseini 
katika jambo moja, nalo ni kuwa Hassani alikuwa Imamu kabla ya 
Huseini. Anamzidi Huseini kwa miaka pia Hassani ni mtoto wa kwanza 
kwa baba yake. 


Je, kuna jibu la kukinaisha? 


24 — Kwa nini Ali bin Abuu Twaalibu — Mungu amuwie radhi — 
hajawasalisha watu hata sala moja katika siku za ugonjwa aliofariki nao 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, wakati yeye ndiye Imamu 
baada ya Mtume kama mnavyodai?! Kwa hakika Uimamu mdogo ni 
dalili ya Uimamu mkubwa. 


25 — Nyinyi mnasema: Kwa hakika sababu ya kupotea kwa Imamu 
wenu wa kumi na mbili katika njia ya chini ya ardhi (Sirdabu) ni kuhofia 
dhuluma, sasa kwa nini huku kupotea kuliendelea ingawa hatari ya 
kuhofia hiyo dhuluma ilitoweka kwa kusimikwa baadhi ya nchi za Kishia 





?? Hadithi ya Alkisaa, ufupisho wake ni kuwa: Mtume Rehema na amani ziwe juu 
yake, mara moja alitoka akiwa na nguo (kisaa) ya manyoya meusi, akaja Hassani, na 
Mtume akamuingiza katika Alkisaa, kisha akaja Huseini, akamuingiza, kisha akaja 
Fatuma, akamuingiza, kisha akaja Ali, akamuingiza, kisha Mtume akasoma: 
{...Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi Watu wa Nyumba 
ya Mtume, na kukusafisheni baarabara} Sura [33] Al-Ahzaab 33. Imepokewa na 
Muslimu katika fadhaaili asswahaabati. 


15 


katika historia, kama Al-Abdiyiin, Albuuyihiin, Alswafuuyiin na la 
mwisho ni dola la Irani la sasa?! 


Kwa nini hatokei sasa hivi? Na hali ya kuwa Mashia wanaweza 
kumnusuru na kumlinda katika dola yao?! Na idadi yao ni mamilioni, na 
wao wanamfidia kwa kujitolea roho zao asubuhi najioni...!! 


26 — Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, aliongozana na 
Abuu Bakri Siddiiqi katika hijira yake na hivyo ni kumbakisha awe hai. 
Na mkabala wa hilo alimuweka Ali bin Abuu Twaalibu, Mungu amuwie 
radhi, katika mazingira ya kifo na kuangamia katika kitanda chake... 
Ingekuwa Ali ndio Imamu aliyeusiwa na ni khalifa aliyesimikwa, je, kwa 
nini awekwe katika kuangamizwa na kubakishwa Abuu Bakri wakati hata 
kama angekufa kusingekuwa na madhara kwa Imamu wala msururu wa 
Uimamu kwa kufa kwake... Na hapa linaibuka swali: Nani afadhali 
abakie hai, asichomwe na mwiba, wala asiwekwe katika kitanda cha 
umauti na kuangamia...? 


Mkisema kuwa Ali anajua ghaibu, sasa kuna ubora gani alale 
hapo?! 


27 — Kwa hakika taqiya (mtu kudhihirisha kinyume na yale 
anayoyaficha) hakutokei ila kwa sababu ya hofu. 


Na hofu zipo aina mbili: 
Mosi: Hofu ya kuiogopea kuiogopea nafsi (kufa). 


Pili: Hofu ya matatizo, maumivu ya mwilini, matusi, shutuma na 
kuvunjiwa heshima. 


Ama hofu ya kuiogopea nafsi, haipo kwa Maimamu kwa njia 
mbili: 
Mosi: Kwa hakika kawida ya kifo kwa Maimamu wa Ithnasheria 


kinakuwa kwa hiari zao — kama mnavodai. 


Pili: Maimamu wanajua yalikuwepo na yatakayokuwepo, wanajua 
kifo chao kitakuwa vipi na lini kwa kujipangia — kama mnavyodai. 


Kwa hiyo kabla ya wakati wa kifo kamwe hawataogopea nafsi zao, 


wala hawana haja ya kufanya unafiki katika dini yao na kuwaghururisha 
Waumini wa kawaida. 


16 


Ama kipande cha pili cha hofu, nacho ni hofu ya matatizo, 
maumivu ya mwilini, matusi, shutuma na kuvunjiwa heshima. Hakuna 
shaka kuwa kuvumilia na mambo haya na kuyasubiria ni kazi ya 
wanazuoni, na Ahli baiti wa Nabii ni bora kutendo haya. 


Sasa kwa nini kuwe na tagiya? 


28 — Kwa hakika imepasa kumsimika Imamu maasumu — kwa 


Allah Mtukufu kina Imamu maasumu anayezuia dhulma dhidi ya watu? 
au hakuna?! 


Mkisema kuwa: kuna maasumu. 


Mtaambiwa: Huku ni kukuza mambo kuliko wazi kabisa, Je, katika 
miji ya kikafiri miongoni mwa washirikina na Ahli Kitabu yupo 
maasumu? Je, huko Shamu katika zama za Muawiya, Mungu amuwie 
radhi, kulikuwepo na Maasumu? 


Na mkisema: lakini sisi tunasema huyo ni mtu mmoja, na ana 


maasumi. Sasa kwa nini mtofautishe?! 


29 — Alkiliiniyyu ameweka mlango maalumu katika kitabu 
Alkaafii wenye anuani (Kwa hakika wanawake hawarithi maekari “mali 
zisizohamishika’), akiwa amepokea kauli kutoka kwa Abuu Jafari 
isemayo: “Wanawake hawarithi ardhi yoyote wala mali 
zisizohamishika. ©” 





Tazama: “Furuu Alkaafiyyi” cha Alkiliiniyyu. (7/127). 


17 


Naye Twuusiyyu amepokea katika Attahadhiibi ©” kutoka kwa 
Maysiri kauli isemayo: “Nilimuuliza Abuu Abdallah, amani iwe juu yake, 
kuhusu wanawake wana nini katika mirathi? Akasema: Wanawake 
wanapata thamani ya matofali, jengo, mbao na pau. Ama ardhi na mali 
zisizohamishika hawarithi” Na kutoka kwa Muhammad bin Muslim, 
kutoka kwa Abuu Jafari, Amani iwe juu yake, amesema: “Wanawake 
hawarithi ardhi yoyote wala mali zisizohamishika.” Na kutoka kwa Abdil 
Maliki bin A-ayuni, kutoka kwa mmoja wa wawili hao Amani iwe juu 
yao, amesema: “Wanawake hawapati nyumba wala mali isiyohamishika”. 
Katika riwaya hizi hakuna kuhusisha wa kuwepa pingamizi si kwa 
Fatuma, Mungu amuwie radhi, wala mwinginewe. 


Kwa kuzingatia haya, Fatuma, Mungu amuwie radhi, hana haki ya 
kuomba mirathi ya kumrithi Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
(kwa mujibu wa riwaya za madhehebu ya Kishia). Vilevile, kila 
kilichokuwa cha Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, ni cha Imamu. 
Kutoka kwa Muhammad bin Yahya, kutoka kwa Ahmadi bin Muhammad 
ameinyanyua, kutoka kwa Amru bin Shamaru, kutoka kwa Jaabiri, kutoka 
kwa Abuu Jafari, amani iwe juu yake, amesema: Mtume wa Allah, 
Rehema na amani ziwe juu yake, amesema: “Mungu amemuumba Adamu 
na akamkatia kipande cha ardhi, kile kipande kilichokuwa cha Adamu, 
amani iwe juu yake, ni cha Mtume wa Allah, Rehema na amani ziwe juu 
yake, na kile kilichokuwa cha Mtume wa Allah, hicho ni cha Maimamu 
miongoni mwa Ahli Muhammad”””. Na Imamu wa kwanza baada ya 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, kwa mujibu wa itikadi za 
Kishia ni Ali, Mungu amuwie radhi, na kwa hiyo, mwenye haki ya kuidai 
ardhi ya Fadaki ni Ali, Mungu amuwie radhi, sio Fatuma, Mungu amuwie 
radhi, na hatujamuona Ali akifanya jambo hilo, lakini amesema: “Lau 
ningetaka ningeelekea katika njia ya kwenda katika asali safi, punje nzuri 
za ngano, na nyuzi za hariri, lakini huko ni mbali mno. Matamanio ya 
nafsi yangu na uroho kuniongoza kwenye kupendelea vyakula. Huenda 
huko Hijazi na Yamaamatu hakuna mtu asiye na tamaa ya vipande vya 
mikate, wala asiyewahi kushiba. (kama Aliy”??? 


30 — Kwa nini Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi, aliwapigavita 
walioritadi, na kusema: Lau wangeninyima kamba ya kufungia mnyama 
waliyokuwa wakitoa kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
ningewapigavita kwa sababu ya kamba hiyo, na huku Mashia wanasema 
kuwa Ali, Mungu amuwie radhi, hakuutoa Msahafu aliouandika kutoka 





i (9/254). 
Usulu Alkaafii cha Alkiliiniyyi, Kitabu Alhijati — babu : kwa hakika ardhi yote ni ya Imam, amani 
iwe juu yake, (juzuu ya 1 uk 476). 

Nahju Albalaagha (1/211). 


18 


kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, kwa kuogopea watu 
wasiritadi!! Wakati yeye ndiye khalifa, akiwa na sifa na kuungwa mkono 
na Mungu, kama wanavyodai Mashia, pamoja na haya, anapinga kuutoa 
Msahafu kwa kuogopea watu wasiritadi, na anaridhia kuwaacha watu 
katika upotevu, huku Abuu Bakri anawapiga vita walioritadi kwa ukamba 
wa kufungia ngamia!! 


31 — Kwa hakika wamekubaliana Ahlu sunna waljamaa na 
makundi yote ya Mashia, kuwa Ali bin Abuu Twaalibu, Mungu amuwie 
radhi, ni shujaa asiye na dosari, na kwa hakika haogopi kwa ajili ya Allah 
lawama ya mwenye kulaumu. Na ushujaa huu haukukatika hata mara 
moja tangu kuanza maisha yake hadi alipouliwa na Ibnu Maljamu. Na 
Mashia, kama inavyojulikana, wanatangaza kuwa, kwa hakika Ali bin 
Abuu Twaalibu ni Aliyehusiwa awe khalifa baada ya Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, bila kutenganisha. 


Je, ushujaa wa Ali, Mungu amuwie radhi, baada ya kufa kwa 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, ulikuwa wapi hadi ikafikia 
kumpa baiyyi Abuu Bakr Swiddiiq, Mungu amuwie radhi?! Kisha 
baadaye moja kwa moja akambaiyyi Alfarouku Omari bin Alkhatwaabu, 
Mungu amuwie radhi?! Kisha akambaiyyi Dhuu nuurayin Othumani bin 
Al-Affaan, Mungu amuwie radhi?! 


Je, — Mungu amuepushilie mbali jambo hili — Ali, Mungu amuwie 
radhi, alishindwa kupanda membari ya Mtume, Rehema na amani ziwe 
juu yake, walau mara moja tu katika kipindi cha ukhalifa wa mmoja kati 
ya watatu hao, na kutangaza huku akiashiria kuwa ameporwa ukhalifa?! 
Na kuwa yeye ndiye mwenye haki ya ukhalifa kwa kuwa yeye ndiye 
Waswiyyu?! 


Kwa nini hakufanya jambo hilo na kudai haki yake, na yeye, 
wamjua ni nani? Ni shujaa wa mstari wa mbele?! Huku akiwa na watu wa 
kumkinga wanaompenda. 


32 — Hadithi ya guo jeusi iliwajumuisha watu wane miongoni mwa 
nyumba ya Ali, Mungu amuwie radhi, kuwa walitwaharishwa.”” Sasa, 
kuna ushahidi gani wa kuwaingiza watu wengine wasiokuwa hao katika 
kutwaharishwa?! 


33 — Mashia wanapokea kutoka kwa Imamu Jafari Asswaadig — 
mwanzilishi wa madhehebu ya Jafariyyu kwa mujibu wa itikadi zao — 





Nao ni: Ali, Fatuma, Hassani na Huseini — Mungu awawie radhi — kama ilivyotangulia. 


19 


kauli yake ya kujifaharisha: (Abuu Bakri amenizaa mara mbili)”” kwa 
sababu nasabu yake inaishia kwa Abuu Bakri kwa njia mbili: 


Mosi: Kwa njia ya mama yake, Fatuma binti Oasimu bin Abuu 
Bakri. 


Pili: Kwa njia ya bibi yake kwa mama ambaye ni Asmaa bin 
Abdilrahmani bin Abuu Bakri, bibi ambaye ni mama wa Fatuma binti 
Oasimu bin Abuu Bakri. 


Kisha tunawakuta Mashia wanapokea kutoka kwa Asswaadig 
riwaya za uongo zinazomshtumu babu yake ambaye ni Abuu Bakri, 
Mungu amuwie radhi! 


Swali: Vipi Asswaadiq ajifaharishe na babu yake kwa upande 
mmoja kisha anamtuhumu kwa upande mwingine?! Kwa hakika maneno 
haya huenda yanatoka kwa watu wa masokoni (wasema ovyo) walio 
wajinga, lakini hayawezi kutoka kwa Imamu anayezingatiwa na Mashia 
kuwa ni mwanachuoni mkuu na mchamungu kuliko marafiki na watu wa 
zama zake. Na hajalazimishwa na yoyote amsifu au amkosoe. 


34 — Msikiti wa Agswaa ulikombolewa katika zama za Omari, 
Mungu amuwie radhi, kisha katika zama za Kiongozi wa Kisunna, 
ambaye ni Swalahudini Al-Ayuubiyyu, Mungu amrehemu. 


Mafanikio ya Mashia yapo wapi katika kipindi chote cha historia? 
Je, wameshakomboa japo shibri ya ardhi au wamewafanya maadui 
wajisalimishe na kusilimu?! 


35 — Mashia wanadai kuwa Omari, Mungu amuwie radhi, 
anambughudhi Ali, Mungu amuwie radhi — kisha tunamkuta Omari 
anampa Ali uwalii wa Madina pale Omari alipotoka kwenda kupokea 
funguo za Baiti Maqdisi?! Huku ikijulikana kuwa, Ali, Mungu amuwie 
radhi, atakuwa khalifa wa Waislamu endapo Omari, Mungu amuwie 
radhi, atatokezewa na tatizo baya! Bughudha iko wapi?! 


36 — Mashia wanadai kuwa Mahdiyyu wao pindi atakapodhihiri, 
atatawala kwa mtindo wa utawala wa watu wa Daudi! Haulizi ushahidi. 
Ikowapi sheria ya Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake, iliyofuta 
sheria zilizotangulia, na ambayo imeandika ulazima wa kudhihirisha 
Ushahidi wakati wa kuhukumiana?! 





Kasfu al-ghummat, cha Al-ribaliyyu. (2/374). 


20 


37 — Kwa nini Mahdiyyu wa Kishia akitokea atasuluhishana na 
Mayahudi na Manasara na kuwapiga vita Warabu na Makureishi?! Je, 
Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake, si miongoni mwa 
Makureishi na Warabu? Vilevile Maimamu wa Kishia — kwa mujibu wa 
kauli zenu? 


38 — Mashia wanaitakidi kuwa Maimamu zao wanabebwa mimba 
ubavuni mwa mama zao, na wanazaliwa kutoka katika paja la kulia!!”” 
Je, Muhammad sio mbora wa Manabii wote na mbora wa watu wote? 
Mbona yeye amebebwa mimba katika tumbo la mama yake na ametoka 
katika fuko la uzazi la mama yake?! 


39 — Mashia wanapokea kutoka kwa Abuu Abdallah — Jafari 
Asswaadigi — ya kuwa amesema: “Mwenye jambo hili ni mtu ambaye 
jina lake haitwi mtu mwingine ispokuwa kafiri...”” 


Mashia wanapokea kutoka kwa Muhammad Hassani Al-Askariyyu 
kuwa amemwambia Ummu Almahdiyyu: "Utashika mimba ya mwana wa 
kiume jina lake Muhammad naye ndiye atakayesimamia baada 


yangu..." 


Je, huku sio kupingana?! Mara mnasema: Atakayemwita kwa jina 
lake basi huyo ni kafiri, mara mnasema kuwa Hassani Al-askariyyu 
alimwita Muhammad! 


40 — Alkiliniyyu amepokea katika kitabu Alkaafii, kutoka kwa 
Ahmadi bin Muhammad, hadithi aliyoinyanyua hadi kwa Abuu Abdallah, 


amani iwe juu yake, amesema: "Weusi unachukiwa ila katika mambo 


matatu nayo ni: Khofu, kilemba na shuka la Alkisai"”” 


Na vilevile, kutoka kwake, katika kitabu Azziyyu, hadithi 
iliyonyanyuliwa hadi kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
amesema: Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake na Ahli zake, 


alikuwa anachukia weusi ispokuwa katika viyu vitatu: khofu, guo la 


Kisau na kilemba".”” 


“1 «Ithibati Al-waswiyyat” Al-Masoudiyyu. (uk 196). 

?Al-Anuari Annumaaniyya (2/53). 

83 Al-Anuaru Annumaaniyat, (2/55). 

44 Swaahib Al-wasaail ameipokea Imepokewa kutoka kwake. (juzu ya 3 uk 278) hadithi (1), pia 
tazama: "Furuu Alkaafii" cha Alkiliiniyyi (6/449). 

4 Ameipokea katika Alkaafii(juzuu ya 2 uk 205) mlango wa kuvaa vyeusi, chapa ya Tehrani ya 
mwaka 1315 hijiriyya, ispokuwa katika kitabu hicho kuna: Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake na 
Aali zake, alikuwa anachukia weusi ispokuwa katika vitu vitatu: kwa kutanguliza kiremba kabla ya guo 
la Ķisau. 


21 


Na Huru Al-aamiliyyu amepokea katika wasaili yake, kutoka kwa 
Swaduugi, kutoka kwa Muhammad bin Selemani, hadithi Mursalu, 
kutoka kwa Abuu Abdallah, Amani iwe juu yake, amesema: 
Nilimwambia: "Je, nisali na kofia nyeusi? Akasema: Hapana, usisali nayo 


kwa sababu kofia nyeusi ni vazi la watu wa motoni" “® 


Pia imepokea kutoka kwa Swaduugi katika kitabu cha Alfaqiihu, 
kutoka kwa Amiri Muuminiina, ikiwa ni hadithi Mursalu, pia katika Al- 
ilalu Walkhiswaalu kama ilivyo katika Alwasaailu, kutoka kwake, 
Amani iwe juu yake, ikiwa ni Musnadu, ya kuwa amewaambia 
Maswahaba zake: Msivae kitu cheusi kwani kitu cheusi ni nguo ya 
Firauni. Pia amepokea kwa Isnadi yake kama ilivyo katika Alwasaailu 
kutoka kwa Hudhaifa bin Mansuri amesema: Nilikuwa kwa Abuu 
Abdallah, Amani iwe juu yake, katika Alhiirat na akajiwa na mjumbe wa 
Abuu Abasi Khalifa akimwita, akaomba mimtwara, na mimtwara ni nguo 
ya sufu inavaliwa wakati wa mvua ili kujikinga na mvua kama 
ilivyoelezwa katika (kamusi ya Lisani).”” 


Pia zimekuja habari kutoka kwao zinazobainisha kua nguo nyeusi 
ni vazi la bani Abasi ambao ni maadui zao: 


Kama ilivyopokewa kutoka kwa Swaduugi katika kitabu cha 
Alfaqiihu, ikiwa ni hadithi Mursalu, amesema: imepokewa kuwa Jibrilu, 
Amani iwe juu yake, alimjia Mtume wa Allah, Rehema na amani ziwe 
juu yake na Aali zake, akiwa na nguo aina Oubaa nyeusi (nguo ya 
kujitandia) na mshipi ukiwa na jambia, Mtume, Rehema na amani ziwe 
juu yake na Ahli zake, akasema: Ewe Jibrilu ni vazi gani hili? Akasema: 
Vazi la mtoto wa ami yako Abasi. Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake na Ahli zake, akatoka kumwendea Abasi na kumwmabia: Ewe ami 
yangu, ole wake mwanangu kutokana na mwanao. Akasema: Ewe 
Mjumbe wa Allah, Je, niikate nafsi yangu? Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake na Aali zake, akasema: Kalamu imeshapita na yale 
iliyokuwa nayo. Ni dhahiri hapa kuwa: makusudio ya watu wa motoni 
katika baadhi ya habari zilizopita hao ni wale wanaoadhibiwa na moto 
huo, watakaokaa humo milele siku ya kiama, nao ni Firauni na yeyote 
atakayeenenda mwenendo wa Firauni na kumfanya ndiye kigezo chake 
miongoni mwa makundi yanayochupa mipaka, wakandamizaji miongoni 


4 Imepokewa katika Alwasaailu (juzuu 3 uk 281 mlango wa 20 hadithi ya 3 katika milango ya nguo za 
kusalia), Pia Assudugi ameipokea katika Alfagiihi (2/232): Amesema: Mkweli Rehema na amani ziwe 
juu yake aliulizwa vipi kuhusu kofia nyeusi? Akasema: Usisali nayo kwa hakika kofia nyeusi ni 
miongoni mwa nguo za watu wa motoni. Pia tazama: Wasaailu Shiat, (3/281). 

4 Ameipokea katika: Man laa yahdharhu Alfagiihu (juzu 1 uk 251), na mwenye Alwasaaili ameinukuu 
kutoka kwake katika (juzu 3 uk 278) katika milango ya mavazi ya msaliji. Na riwaya ya pili katika 
Alwasaaili katika (juzuu 3 uk 279 hadithi ya 7 katika milango ya mavazi ya msaliji ). Na imepokewa na 
Alfagiihu (juzuu 2 uk 252) na Alkaafii (juzuu 2 uk 205). 


22 


mwa wale wanaofanana na Makhalifa wa Abasia na wengineo miongoni 

mwa makafiri wa umma huu, umma uliorehemewa, na nyumati 
Ege x Wa aeia z ; | : 48 

zilizotangulia, zilizojitwalia nguo nyeusi kuwa ndio mavazi yao.” 


Na miongoni mwa maelezo hayo ni yale aliyoyapokea Swaduugi 
katika Alfagiihu kwa isinadi yake kutoka kwa Ismaili bin Muslim, kutoka 
kwa Asswaadigu, Amani iwe juu yake, amesema: Allah amemfunulia 
Nabii miongoni mwa Manabii wake, Amani iwe juu yao: "Waambie 
Waumini wasivae nguo za maadui zangu wala wasile katika vyakula vya 
maadui zangu wala wasienende mienendo ya maadui zangu, (Vinginevyo) 
watakuwa maadui kama walivyo maadui zangu.”” 


Katika kitabu Uyuunu Al-akhbaari Alaa Maa Fii Alhadaaiqi, baada 
ya kunukuu hiyo habari kwa isinadi nyingine kutoka kwa Ali bin Abuu 
Twaalibu, Amani iwe juu yake, kutoka kwa Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake na Aali zake, kwa kunukuu kutoka kwa mtunzi, Mungu 
amuwie radhi: Kwa hakika nguo za madui ni nyeusi, na vyakula vya 
maadui ni mvinyo, vileo, mapovu, udongo, na kukimbilia samaki, 
ng'ombe pori, mbegu za mzumayru, na twaafiyyu, na kila kisicho na 
magamba miongoni mwa samaki, sungura... hadi aliposema: Na 
mienendo ya maadui ni mambo za kutuhumiwa, vikao vya kunywa 
pombe, vikao vya starehe, vikao vya kudharau waumini na Maimamu, 
amani iwe juu yao, vikao vya watu wenye maasi, dhulma na ufisadi. 
Imeisha kwa muhtasari. ©” 


Na baada ya habari zote hizi ambazo ni nyingi, zinazojulisha 
shutuma ya Maimamu dhidi ya nguo nyeusi, na kuwa hayo ni mavazi ya 
maadui wa Kishia: Sasa kwa nini Mashia wanavaa nguo nyeusi na 
kuzitukuza? Na kuzijaalia ndio mavazi rasmi ya Wakuu wao...?! 


41 - Mtu Kama anataka kuwa Mshia, afuate madhehebu gani? 
Miongoni mwa jumla ya madhehebu ya kishia ambayo ni mengi?! 
Miongoni mwayo ni: Imamia, Ismailiya, Naswiiriya, Zaidiya, Duruzi, nk. 
Na yote yanadai kuwa yananasaba na Ahli baiti, na yanakiri Uimamu, na 
yanawafanyia uadui Maswahaba?! Na Yote yanaitakidi Uimamu wa Ali 
bin Abuu twalibi, Mungu amuwie radhi. Uimamu ni nguzo na Ali ni 
khalifa bila kipambanuzi, na asili ya dini ipo pamoja nao wao.....!! 





48 Au katika Al-ilalu Walkhiswaalu, kama ilivyo katika Alwasaailu, na ameipokea katika Alfagiihu 
(juzuu 2 uk 252). 

# Ameipokea Alfagiihu (juzuu 1 uk 252), Pia tazama: "Wasaailu Shiat" (4/384), na "bihaaru Al- 
anuaari" (3/291), (28/48). 

5 Hayo yametajwa katika (1/26) katika uyuunul akhbaari. 


23 


42 — Je, kumeteremshwa vitabu vingine kwenda kwa Mtume wa 
Allah, Rehema na amani ziwe juu yake, visivyokuwa Ouran na 
kuhusishwa vitabu hivyo na Ali, Mungu amuwie radhi?! 


Mkisema: Hapana, mnajibu nini kwa Riwaya zenu zifuatazo: 


(1) Aljaamiatu: 


Kutoka kwa Abuu Baswiiru, kutoka kwa, Abuu Abdallah 
amesema: Mimi ni Muhammadi, na kwa hakika sisi tuna Aljaamiatu, na 
nini kinawajulisha wao ni nini Aljaamiatu? 


Akasema: nikamwambia: nijaaliwe fidia yako Al-Jaamiatu ni nini? 


Akasema: ni swahifa (kitabu) urefu wake ni dheraa sabini kwa 
dheraa za Mtume wa Allah, Rehema na amani ziwe juu yake, na Mtume 
ameijaza kwa vipande vya mbao, na akapiga mstari upande wa kulia 
yake, na ndani ya kurasa hizo kuna kila la halali na haramu, na kila 
wanachokihitajia watu, mpaka mpasuko katika mchuno...hadi 
mwisho.”” 


Zingatia: "na ndani ya kurasa hizo kuna kila wanachokihitajia 
watu". 


Kwa nini kimefichwa? Na tukanyimwa hicho kitabu na 
yaliyokuwemo?! 


Kisha, Je, huku sio kuficha elimu?! 


(2) Swahifa ya Annaamuusu (Ufunuo). 





kutoka kwa Ridhwaa, Mungu amuwie radhi, katika hadithi ya 
alama za Imamu, amesema: 


"Na atakuwa na swahifa, na ndani yake kuna majina ya Mashia zao 
(wafuasi zao) hadi siku ya Kiama, na sahifa nyingine, ndani yake kuna 


majina ya maadui zao hadi siku ya Kiama".?” 


Tunasema: Ni Swahifa gani hizi, amabazo zinakusanya majina ya 
Mashia hadi siku ya Kiama?! 





?! Tazama: "Alkaafii" (1/239). 
?? Bihaaru Al-anuaari (26/37). 


24 


Kwa mfano, lau yangesajiliwa majina ya Mashia wa Iran wa sasa 
tu, hilo lingehitaji, kwa uchache mijaladi mia moja!! 


(3) Swahifa ya Al-ubaytwatu: 





Kutoka kwa Amiri Muuminiina, Mungu amuwie radhi, amesema: 
Naapa kwa Allah, kwa hakika nina swahifa (vitabu) nyingi, miongoni 
mwa mambo ya heri aliotuachia Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake 
na Aali zake, na Ahli baiti zake. Na kwa hakika ndani yake kuna swahifa 
iitwayo Al-ubaytwatu, na yaliyokuja ndani yake kuhusiana na Warabu ni 
makali mno, miongoni mwa hayo ni: Kwa hakika katika swahifa hizo 
kuna makabila ya kiarabu ya hovyo yapatayo sitini, hayana fungu lolote 
katika dini ya Allah.”” 


Tunasema: Kwa hakika riwaya hizi, hazikubaliki wala hazingii 
akilini, ikiwa idadi hii ya makabila haina fungu katika dini ya Allah, 
maana yake ni kuwa, hakuna Mwislamu hata mmoja mwenye fungu 
katika dini ya Allah! 


Kisha tazameni: Kuyahusisha makabila ya Kiarabu na hukumu hii 
iliyokali mno na ambayo ina harufu ya ubaguzi wa utaifa. 


(4) Swahifa ya Dhuabatu Asseifu: 


Kutoka kwa Abuu Baswiiri, kutoka kwa Abuu Abdallah, Mungu 
amuwie radhi. Katika Dhuabatu Asseifi ya Mjumbe wa Allah, Rehema na 
amani ziwe juu yake na Aali zake, kulikuwa na swahifa ndogo, ndani 
yake kuna herufi ambazo kila moja katika herufi hizo inafungua herufi 
elfu moja. 


Abuu Baswiiri akasema: Abuu Abdallah amesema: Mpaka sasa 
hakuna kilichotoka katika swahifa hizo ispokuwa herufi mbili tu.” 


Tunasema: Ziwapi hizo herufi nyingine?! 


Hivi, kwa nini zitolewe hizo herufi ili Mashia wa Ahli baiti 
wafaidike nazo?! 


Au hizo herufi zitabakia zikiwa zimeandikwa mpaka asimame 
mwenye kusimama?! Huku vizazi kwa vizazi vinaangamia na dini ikiwa 
imefungwa katika Sirdaabu...?! 





>? Bihaaru Al-anuaari (26/37). 
?? Bihaaru Al-anuaari (26/56). 


25 


(5) Swahifa ya Ali: 


Ni swahifa nyingine iliyokutikana katika Dhuabatu Asseifui: 
Kutoka kwa Abuu Abdallah, Mungu amuwie radhi amesema: 


Katika Dhuabatu Seifi ya Mtume wa Allah, Rehema na amani ziwe 
juu yake na Aali zake, imekutwa swahifa, na tahamaki ndani yake 
imeandikwa: 


Kwa jina la mwenyezi Mungu Mwenye kurehemu Mwingi wa 
Rehema. Kwa hakika mtu muovu zaidi mbele ya Allah siku ya Kiama ni 
yule anayempiga vita mtu asiyempiga vita, anayempiga asiyempiga, na 
anayewafanya vipenzi wasio mawalii wa Allah. Basi mtu huyo 
ameshayakufuru yale yaliyoteremshwa na Allah Mtukufu kwa 
Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake, na Aali zake. Vilevile mtu 
mwenye kuzusha jambo, au kumpokea mzushi, Allah hatamkubalia mtu 
huyo siku ya Kiama mali wala chochote cha kikomboleo.”” 


(6) Aljifru: 
Nazo zipo za aina mbili: Aljifru nyeupe na Aljifru nyekundu: 


Kutoka kwa Abuu Alaa amesema: Nimemsikia Abuu Abdallah, 
Mungu amuwie radhi akisema: Kwa hakika nina Aljifru nyeupe. 
Akasema: nikauliza: Kuna nini ndani yake? 


Akasema: Zaburi ya Daudi, Taurati ya Musa, Injili ya Issa na 
suhufi za Ibrahimu, Amani iwe juu yao, pia kuna halali na haramu.., Pia 
nina Aljifru nyekundu. 


Nikauliza: Kuna nini katika Aljifru nyekundu? 


Akasema: Kuna silaha, kwa hakika hiyo Aljifru nyekundu, 
inafunguliwa kwa damu inayofunguliwa na mwenye upanga wa kuulia. 


Abdalah bin Abuu Alyaafuuri akamwambia: Mungu akufanye 
mwema, Je, haya yanajulikana na Banuu Hassani? 


Akasema: Naapa kwa Allah, wanayajua kama wanavyoujua usiku 
kuwa ni usiku na mchana kuwa ni mchana, lakini hasadi na kutafuta 





5 Bihaaru Al-anuaari (27/65). 


26 


dunia kunawafanya kuipinga na kuikana, na lau wangelitafuta haki kwa 
hakika, ingekuwa bora kwao. ®® 


Tunasema: Zingatia: Zaburi ya Daudi, Taurati ya Musa, Injili ya 
Issa na Sahifa za Ibrahimu, Amani iwe juu yao, pia kuna halali na 
haramu, zote katika Aljifru hii? 


Kwa nini mnaificha? 
(7) Msahafu wa Fatuma: 


A — Kutoka kwa, Ali bin Said, kutoka kwa Abdallah, Mungu 
amuwie radhi amesema: 


Wallahi tuna msahafu wa Fatuma, kile kilichomo ndani yake ni 
aya katika kitabu cha Allah, na kwa hakika ni imla ya Mtume wa Allah, 
Rehema na amani ziwe juu yake, na Aali zake, kwa hati ya mkono 

wa Ali, Mungu amuwie radhi.”” 


B — Kutoka kwa Muhammad bin Muslimu, kutoka kwa mmoja 
wao, Mungu amuwie radhi: 


(Fatuma ameacha Msahafu ambao si Qur'an, lakini ni maneno 
miongoni mwa maneno ya Allah aliyoyateremsha kwake, ikiwa ni 
matamko ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake na Aali zake, hati 
ni za Ali, Mungu amuwie radhi).”” 


C — Kutoka kwa Ali bin Abuu Hamza, kutoka kwa Abuu Abdallah, 
Mungu amuwie radhi: 


Sisi tuna msahafu wa Fatuma, amani iwe juu yake, Wallahi, 
hakuna ndani yake herufi miongoni mwa herufi za Qur'an, lakini 
wenyewe ni imla ya Mtume wa Allah, Rehema na amani ziwe juu yake, 
na Aali zake, na hati ni za Ali, Mungu amuwie radhi.”” 


Ikiwa hicho kitabu ni matamko ya Mtume, Rehema na amani ziwe 
juu yake na Aali zake, na hati ni za Ali, kwa nini wanauficha umma?! 


Allah Mtukufu amemwamrisha Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, awafikishia kila alichomteremshia. Allah Mtukufu amesema: /Ewe 





5 "Usulu Alkaafii" (1/24). 

” Bihaaru Al-anuaari (26/41). 
58 Albihaaru (26/41). 

>? Albihaaru (26/48). 


27 


Mtume! Fikisha uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako Mlezi. Na ikiwa 
hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake..} Sura [5] Al-Ma'idah 67. 


Baada ya maelezo haya, Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
atawezaje kuwaficha Waislamu wote hiyo Ouran?! Na vipi iwe sawa kwa 
Ali, Mungu amuwie radhi, na Maimamu wa baada yake waifiche, 
wasiwape Mashia (wafuasi) wao?! 


Je, hii sio hiana ya amana?! 


(8) Taurati, Injili na Zaburi: 


Kutoka kwa Abuu Abdallah, Mungu amuwie radhi: kwa hakika 
alikuwa anasoma Injili, Taurati na Zaburi kwa Lugha ya Kisuriani."”” 


Tunasema: Amiri Muminiina na Maimamu wa baada yake 
wanaifanyia nini Zaburi, Taurati na Injili? Huku wakipeana wao kwa wao 
na kuisoma kwa siri. Na maandiko ya Kishia yanadai kuwa Ali pekee 
ndiye aliyepata Qur'an kamili na kupata vitabu na suhufi zote hizo na 
vinginevyo kwa mujibu wa madai yenu. Sasa ana haja gani na Zaburi, 
Taurati na Injili?! 


Hasa hasa tukijua kuwa, vitabu hivyo ni mansukhu kwa kuteremka 
Qur'an? 


Baada ya yote haya tunasema: Sisi tunajua kuwa Uislamu hauna 
vitabu ispokuwa kimoja tu nacho ni Qur'an Tukufu. Ama kuwa na vitabu 
vingi hili ni jambo linalowahusu Wayahudi na Manasara kama ilivyowazi 
katika vitabu vyao ambavyo ni vingi. 


43 — Mtume Rehema na amani ziwe juu yake, kwa nini hakujipiga 
pale alipokufa mwanawe ambaye ni Ibrahimu?! 


Ali, Mungu amuwie radhi, kwa nini hakujipiga pale alipokufa 
Fatuma, Mungu amuwie radhi?! 


44 — Wanazuoni wengi wa Kishia, na hasa hasa huko Irani hawajui 
lugha ya Kiarabu, nao ni watu Waajemi wa kilugha. Vipi wataweza kutoa 
hukumu kutoka katika kitabu cha Allah Mtukufu na Sunna za Nabii 
wake, Rehema na amani ziwe juu yake?! Huku ikijulikana kuwa kujua 
lugha ya Kiarabu ni moja ya vitu vya lazima kwa Elimu (ya Kiislamu). 





© Tazama "Usulu Alkaafii" (1/227). 


28 


45 — Mashia wanaitakidi kuwa aghlabu ya Maswahaba walikuwa 
wanafiki na Makafiri ispokuwa wachache mno! Ikiwa ni hivyo: Kwa nini 
hawa Makafiri walio wengi hawakuwamaliza wale wachache waliokuwa 
na Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake?! Mkisema kuwa hao wengi 
waliritadi baada ya kufa kwa Mtumem, Rehema na amani ziwe juu yake, 
ispokuwa saba tu, kwa nini, hao wengi hawajawamaliza hao Waislamu 
wachache na kurejesha mambo kama yalivyokuwa kwa baba zao na babu 
zao?! 


46 — Mashia wanasema kuwa: Abuu Jafari Muhammad bin Hassani 
Atwusiyyu katika utangulizi wa kitabu chake "Taadhibu Al-ahkaami"“” 
Nacho ni moja ya vitabu vyao vine: "Shukurani njema za Allah, Mlinzi 
wa haki anayestahiki hilo, Na Rehema na amani ziwe juu ya Mbora wa 
viumbe wake Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake, Baadhi ya 
marafiki wale ambao haki zao ni wajibu kwetu, Allah awatakase, 
wamenitajia hadithi za maswahiba wetu Allah awatie nguvu na rehema za 
Salafu miongoni mwao. Hadithi zenye mambo yenye khilafu na 
kutofautiana, kupingana na kwenda kinyume, hata inakaribia kuwa 
hakuna habari inayoafikiwa, bali katika kila habari mkabala wake kuna 
inayoipinga. Wala haisalimiki hadithi ispokuwa katika mukabala wake 
kuna inayoikanusha hadi ikawafanya wanaotukhalifu wawe ndio watiaji 
dosari wakubwa wa madhehebu yetu...". Na Sayyid Daldari Ali 
Alkahnuwiyyu Mshia Ithnasheria anasema katika Asaasu Al-usuli:“” 
Kwa hakika "Hadithi zilizopokelewa kutoka kwa Maimamu 
zinakhitilafiana sana, haikaribii kupatikana hadithi, ispokuwa katika 
mkabala wake kuna inayoikanusha, wala hakuna habari iliyoafikiwa 
sipokuwa kuna ya kinyume chake, hadi hiyo ikawa ndio sababu ya 
kurejea baadhi ya waliopungukiwa..." Na mwanazuoni, mhakiki, 
mwenye hekima, mwangalifu na sheikhe wao Hassani bin Shihabu Dini 
Alkurkiyyu katika kitabu chake "Hidaayatul Abraari Ilaa Twariigi Al- 
aimmati Al-atwhaari":®® "Hilo ndilo lengo alilolitaja mwanzoni mwa 
Attahdhiib ya kuwa amekitunga kitabu hicho ili kuondosha kupingana 
baina ya habari zetu kwa yale yaliyomfikia kuwa, baadhi ya Mashia 
wamerejea na kuyaacha madhehebu kwa ajili ya jambo hilo". 


Tunasema: Kwa hakika wanazuoni wa Kishia wamekiri kuwa 
madhehebu yao yana kupingana,””” Na Allah anasema kuhusiana na 
batili: /...Na lau kuwa imetoka kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu bila ya 
shaka wangelikuta ndani yake khitilafu nyingi}. Sura [4] An-Nisa' 82. 





01 (1/45). 

62 (uk 51) chapa ya Lakhanu India. 

& (uk 164) chapa ya kwanza 1396 Hijiriya. 

€4 Tazama: Usuli Madh habu shia al-imaamia al-Ithnasheria, cha al-iqaariyyu. (1/418 na ya baada 
yake). 


29 


47 — Mashia wanaitakidi kuwa Ali bin Abuu Twaalibu ni mbora 
kuliko mwanawe ambaye ni Huseini, Ikiwi ni hivyo, kwa nini hawamlilii 
Ali katika kumbukumbu ya kuuawa kwake kama wanavyomlilia 
mwanawe?! Kisha, je, Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, hakuwa 
mbora kuliko hao wawili? Kwa nini hammlilii kupita mnavyowalilia hao 
waliotangulia?! 


48 — Ikiwa utawala wa Ali bin Abuu Twaalibu, Mungu amuwie 
radhi, na utawala wa watoto wake baada yake ni nguzo ambayo 
haithibitiki imani ya mtu ila kwa kuamini nguzo hiyo na asiyeamini 
ameshakufuru na anastahiki Jehannamu hata kama atashuhudia kuwa 
Hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ispokuwa Allah na hakika 
Muhammad ni mjumbe wa Allah, na kudumisha sala, kutoa zaka, 
kufunga Ramadhani, kuhiji Nyumba Tukufu ya Allah — kama 
wanavyoitakidi Mashia. 


Kwa nini hatukuti kutajwa kwa uwazi kwa hii nguzo kuu ndani ya 
Our'an Tukufu?! 


Kwa hakika, tunaikuta Our'an imetaja wazi wazi nguzo nyingine 
zisizokuwa hiyo pamoja na mambo ya wajibu yaliyo chini ya nguzo hiyo, 
kama Swala, Zaka, Funga, Hijah. Pia imetaja baadhi ya mambo ya halali 
kama kuwinda... Ipo wapi hiyo nguzo kuu yenye uzito mkubwa...?! 


49 — Jamii ya Maswahaba ingekuwa kama inavyoelezwa na 
Mashia, ni jamii yenye bughudha, kuhusudiana, na kila mmoja anajaribu 
kuupata ukhalifa. Jamii ambayo hakuna waliobakia katika imani 
miongoni mwa watu wake ila watu wachache! Lakini hatupati zama 
katika Uislamu zama ambazo Uislamu ulifikia mafanikio ya kukomboa 
miji mingi, na maelfu ya watu kuingia dini ya Kiislamu ispokuwa katika 
zama za Maswahaba, Mungu awawie radhi. 


Kwa nini Mashia wengi wanaiacha swala ya Ijumaa. Swala 
ambayo imeeletewa amri ya wazi ya kuitekeleza katika Sura Al-Jumu ah: 
{Enyi mlioamini! Ikiadhiniwa Sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye 
dhikri ya Mwenyezi Mungu, na wacheni biashara. Hayo ni bora kwenu, 
lau kama mnajua}. Sura [62] Al-Jumu‘ah 9. 


Wakisema: Sisi tunaiacha hadi atokee Almahdiyyu Anayesubiriwa! 


Tunasema: Je, huko kumsubiri kunahalalisha kuchelewesha jambo 
hili tukufu?! Kwani malaki ya Mashia wameshakufa, kama si zaidi, hali 
ya kuwa hawajaitekeleza ibada hii tukufu miongoni mwa ibada za 
Kiislamu, kwa sababu ya udhuru huu wa kisheitwani ulio wa kipuuzi. 


30 


51 — Mashia wanaitakidi kuwa kwa hakika Our'an imefutwa na 
kubadilishwa baadhi ya aya zake na Abuu Bakri na Omari Mungu 
awawie radhi! 


Na wanapokea kutoka kwa Abuu Jafari kuwa aliulizwa: Kwa nini 
Ali aliitwa Amiiri Muminiina? 


Akasema: Allah Amempa jina hilo. Na hivi ndivyo alivyoteremsha 
katika Kitabu chake: (Na pale Mola wako Mlezi alipowaleta katika 
wanadamu kutoka migongoni mwao kizazi chao, na akawashuhudisha juu 
ya nafsi zao, akawaambia: Je, Mimi si Mola Mlezi wenu? Na hakika 
Muhamad ni Mjumbe wangu na Ali ni Amiri Muminiina?)!®® 


Na Alkiliiniyyu anasema katika kutafsiri aya ifuatayo: (Basi wale 
walio muamini yeye,) yaani Imamu fna wakamhishimu, na wakamsaidia, 
na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye - hao ndio wenye 
kufanikiwa}. Sura [7] AI-A raaf 157. 


Yaani: Wale wanaojiepusha na kuabudu Jibti na twaghuuti: ambao 
ni fulani na fulani!” 


Almajlisiyyu amesema (Makusudio ya Fulani na Fulani ni Abuu 
Bakri na Omari)” 


Na kwa ajili hii Mashia wanawazingatia wawili hao kuwa ni 
Masheitwani — Mungu atukinge na hilo. 


Katika ufafanuzi wao wa kauli ya Allah mtukufu {...Msizifuate 
nyayo za Shet'ani...} Sura [24] An-Nur 21. Wamesema: Tunaapa kwa 
Allah, nyayo za Shet'ani ni utawala wa Fulani na Fulani.” 


Wamepokea kutoka kwa Abuu Abdallah amesema: (Atakayemtii 
Allah na Mtume wake katika utawala wa Ali na utawala wa Maimamu wa 
baada yake, kwa hakika ameshafaulu kufaulu kukubwa.) Akasema: Hivi 
hivi ndivyo ilivyoshuka.””” 


Kutoka kwa Abuu Jafari amesema: Jibrilu, amani iwe juu yake, 
alimteremkia Muhammad na aya hii ikiwa kama hivi {Ni mabaya zaidi 





> "Usulu Alkaafii" (1/412). 

& Marejeo yaliyotangulia (1/429). 

97 (Bihaaru Al-anuaari) (23/309). 

6 Tafsiri ya Al-ayyaashiyyu, (1/214), Tafsiri ya Asswaafiyyu (1/242). 
© Tazama: Kitabu "Usuulu Alkaafii" (1/414). 


31 


yale waliyoyanunua kwa nafsi zao, kwa kuyapinga yale yaliyoteremshwa 
na Allah kwenda kwa Ali, hali yakuwa mnachupa mipaka.) ”” 


Kutoka kwa Jabiri amesema: Jibrilu, amani iwe juu yake, 
alimteremkia Muhammad na aya hii ikiwa kama ifuatavyo: (Mkiwa 
mnashaka kwa yale tuliyomteremshia mja wetu kuhusiana na Ali, leteni 
sura moja inayofanana nayo!.”” 


Kutoka kwa Abuu Abdallah, amani iwe juu yake amesema: Jibrilu 
aliteremka kwa Muhammad na aya hii ikiwa kama ifuatavyo: (Enyi 
mliopewa vitabu aminini yale tuliyoyateremsha kuhusu Ali yakiwa ni 
nuru yenye kuangaza! ””. 


Kutoka kwa Muhammad bin Sinaani, Kutoka kwa Alridhwa Amani 
iwe juu yake, amesema: (Ewe Muhammad, Washirikina wanahisi tabu 
mno kwa kile unachowaitia kuhusu kutawala Ali}. Hivi ndivyo ilivyo 
katika kitabu cha mswada.”” 


Kutoka kwa Abuu Abdallah, amesema: (Muulizaji aliuliza juu ya 
adhabu itakayotokea, Kwa wanopinga utawala wa Ali - ambayo hapana 
awezaye kuizuia) akasema: Wallah! Jibrilu amani iwe juu yake 
ameiteremsha hivi hivi kwa Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake 
na Aali zake.”” 


Kutoka kwa Abuu Jafari amesema: Jibrilu amani iwe juu yake 
ameteremsha aya hii kwa Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake 
na Aali zake kama ifuatavyo: (Lakini waliodhulumu haki ya Aali wa 
Muhammad waliibadili kauli isiyokuwa waliyoambiwa. Kwa hivyo 
tukaiteremsha juu ya wale waliodhulumu haki ya Aali wa Muhammad 
adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya walivyokuwa wamepotoka|.”” 


Kutoka kwa Abuu Jafari amesema: Jibrilu amani iwe juu yake 
ameteremsha aya hii kama ifuatavyo: (Hakika wale waliodhulumu haki 
ya Aali wa Muhammad Mwenyezi Mungu hawasamehi wala kuwaongoa 
njia ila njia ya Jehannam}. Kisha akasema {Enyi watu, amekujieni 
Mtume kwa haki kutoka kwa Mola wenu kuhusiana na utawala wa Ali 
kwa hiyo aminini ni bora kwenu na kama mkiupinga utawala wa Ali, 


70 Rejeo lililotangulia. (1/422). 

7! Sharhu Usuuli Alkaafii" (7/66). 

7? Rejeo lililotangulia. 

? Rejeo lililotangulia. (5/301). 

74 Tazama: Kitabu "Usuulu Alkaafii" (1/414). 
” Rejeo lililotangulia. (1/423). 


32 


Kwa hakika ni vya Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na vilivyomo 
ardhini |.”? 


Mashia wanadai kuwa aya hizi zinajulisha kwa uwazi kabisa 
Uimamu wa Ali Mungu amuwie radhi, lakini Abuu Bakri na Omari 
Mungu awawie radhi walizipotosha kwa mujibu wa madai ya Mashia. 


Na haya ni maswali mawili yanayowatatiza sana Mashia: 


Swali la kwanza: Maadamu Abuu Bakri na Omari wamezipotosha 
aya hizi, kwa nini Ali baada ya kuwa khalifa wa Waislamu hakuweka 
wazi jambo hili?! Au kwa uchache kuzirejesha aya hizi katika Our'an 
kama ilivyoteremshwa?! 


Hatujamkuta Ali Mungu amuwie radhi akifanya hivyo, lakini 
Our'an ya zama zake ilibakia kama ilivyokuwa zama za makhalifa wa 
kabla yake, na kama ilivyokuwa katika zama za Mtume Rehema na amani 
ziwe juu yake, kwa kuwa Our'an imehifadhiwa kwa hifadhi ya Allah 
aliyesema: /Hakika Sisi ndio tulioteremsha Ukumbusho huu, na hakika 
Sisi ndio tutaoulinda}. Sura [15] Al-Hijr 9. Lakini Mashia hawajui. 


Swali la pili: Baadhi ya aya hizi walizozipotosha ili zithibitishe 
utawala, Uimamu na ukhalifa wa Ali, kwa uwazi kabisa, zinatueleza 
kuwa jambo hilo kamwe halitotokea!! 


Zingatieni aya ifuatayo, amabayo wameshaipotosha, Aya hiyo 
yazungumzia Wayahudi nao wameinasibisha na Waislamu!: 


(Lakini waliodhulumu haki ya Aali wa Muhammad walibadili 
kauli isiyokuwa waliyoambiwa. Kwa hivyo tukaiteremsha juu ya wale 
waliodhulumu haki ya Aali wa Muhammad adhabu kutoka mbinguni kwa 
sababu ya walivyokuwa wamepotoka}. 


Kwa mujibu wa upotoshaji wao, aya hii inaongelea jambo 
litakalotokea wakati ujao, na kuwa Ali anajua jambo hilo. 


Sasa kwa haki gani, inamfanya Ali na Ahli baiti wake wadai haki 
yao iliyoporwa na hali Our'an inawaeleza kuwa jambo hilo litatokea? Na 
kuwa Waislamu kamwe hawatokubali utawala wa Ali wala wasia na wala 
hatokuwa khalifa baada ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake?! 


Kisha, lini imetokea adhabu iliyoshushwa na Mungu kwenda kwa 
wale waliodhulumu haki ya Aali wa Muhammad kuhusu ukhalifa?! 





70 Rejeo lililotangulia. (1/424). 


33 


Kila mtu anajua kuwa hayo kamwe hayajatokea, lakini ni 
upotoshaji wa kijinga uliofichuliwa! 


52 — Mashia wanapokea kutoka kwa Abuu Hassani kuhusiana na 
kauli ya Allah Mtukufu: /Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu 
kwa vinywa vyao...) "Wanataka kuuzima utawala wa Amiri muuminina" 
{...Na Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake...) Sura [61] As-Saff 8. 
Anasema: Allah ni mwenye kuutimiza Uimamu, na Uimamu ndio nuru", 
na hiyo ndio kauli ya Allah Mtukufu Aliyetukuka: {Basi muaminini 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na Nuru tuliyoiteremsha...}. Sura [64] 
At-Taghabun 8. Abuu Hassani amesema: "Wallahi, Nuru ni Maimamu 
miongoni mwa Aali Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake na 


Aali zake siku ya Kiama".”” 


Swali: je, Allah ametimiza nuru yake kwa kuusambaza Uislamu au 
kwa kuwapa utawala, wasia na ukhalifa, watu wa Ahli baiti?! 


53 — Kwa mujibu wa ufahamu wenu — tumekuta — Maimamu 
wawili tu ndio waliotawalia ukhalifa miongoni mwa Maimamu wote, nao 
ni Ali na mwanawe Hassani, Mungu awawie radhi! Sasa kuko wapi 
kutimizwa kwa nuru kwa Maimamu kumi waliobakia? Na nasu ya hadithi 
ya Mtume Rehema na amani ziwe juu yake, wanaikariri kwa kutolea hoja 
juu ya Maimamu zao kumi na wawili! Ndani ya nasu hiyo kuna: "Kwa 
hakika hao ni "Makhalifa" au "Mawalii amri — Wasimamizi" au Viongozi 
(maamiri), sasa upo wapi ukhalifa au uamiri wa hao kumi waliobakia?! 


54 — Baadhi ya vitabu vya Kishia vimepokea kutoka kwa Jafari 
Aswaadigu kuwa amemwambia mwanamke aliyemuuliza kuhusu Abuu 
Bakri na Omari: Je, niwafanye watawala wangu?! Akamjibu: wafanye 
watawala wako. Akauliza: Je, nimwambie Mola wangu pindi nikikutana 
naye kuwa wewe umeniiamrisha kuwafanya watawala wangu?! 
Akamwambia: Ndio.”” 


Na imepokewa kuwa: Mtu mmoja miongoni mwa watu wa 
Albaagri alishangazwa pale aliposikia wasifu wa Albaagri kumsifu Abuu 
Bakri, Mungu amuwie radhi, ya kuwa ni mtu Asswiddiig (msadikisha, 
mkweli), Yule mtu akasema: Je, unamsifu kwa sifa hiyo? Albaagri 
akasema: ndio ni Asswiddiiq na yoyote asiyemwita Asswiddiiq, Allah 
hatosadikisha kauli ya mtu huyo huko akhera.”” 





77 "“Alkaafii" (1/149). 
78 Raudhatu Alkaafii (8/237). 
? Kashfu Alghummati (2/360). 


34 


Je, mtazamo wa Mashia ni upi kuhusiana na Abuu Bakri, Allah 
amuwie radhi? 


55 — Abuu Alfaraji Al-Aswfahaaniyyu katika kitabu Mugaatilu 
Attwaalibuna,””” Arbaliyyu katika Kashfu Alghummat,®” na Majlisiyyu 
katika Jalaau Aluyuuni,”” wametaja kuwa: Kwa hakika Abuu Bakri bin 
Ali bin Abuu Twaalibu alikuwa ni miongoni mwa wale waliouliwa huko 
Karbalaa akiwa pamoja na nduguye ambaye ni Huseini, Mungu awawie 
radhi, pia aliuliwa pamoja nao mtoto wa Hassani na jina lake ni Abuu 
Bakri! (na Muhammad mdogo aliyepewa jina la Abuu Bakri). 


Mashia kwa nini wanaficha jambo hili?! Na kutilia mkazo kuuliwa 
Huseini tu? 


Sababu ni kuwa jina la nduguye Huseini, na mtoto wake ni: (Abuu 
Bakri)!! 


Mashia hawataki wafuasi wao walioghafirika wala Waislamu 
wajue hilo, kwa kuwa hilo linafichua uongo wao wa kudai uadui kati ya 
Ahli Baiti na Maswahaba wakubwa wakiongozwa na Abuu Bakri, Mungu 
amuwie radhi. Kwa sababu, lau angekuwa kafiri aliyeritadi na kupora 
haki ya Ali na Aali zake — kama Mashia wanavyodai — tusingeona Ahli 
baiti wakijuta kwa jina lake! 


Pia huu ni ushahidi wa mapenzi kwa mwenye kutafakari. 


Mashia kwa nini hawamuigi Ali na Huseini Mungu awawie radhi 
na kuwapa watoto wao jina la (Abuu Bakri)?! 


56 — Imani ya kuamini kuwa Mtume Muhammad, Rehema na 
amani ziwe juu yake, ni Nabii wa mwisho inatufikisha katika makusudio 
ya Uimamu katika uhai wake na baada ya kufa kwake, na yeyote 
atakayethibitisha kuwa, kwa hakika Muhammad, Rehema na amani ziwe 
juu yake, ni mjumbe wa Allah, na kumtii ni wajibu, na akajitahidi kumtii 
kwa uwezo wake, ikisemwa kuwa mtu huyo anaingia Peponi, basi 
atakuwa hana haja na maswala ya Uimamu wala halazimiki kumtii 
asiyekuwa Mtume Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake. Na 
pakisemwa kuwa hakuna mtu atakayeingia Peponi ila kwa kumfuata 
Imamu hilo litakua ni kinyume na maandiko ya Our'an Tukufu, kwani 
Allah Mtukufu Aliyetukuka amewajibisha Pepo kwa mwenye kumtii 
Allah na Mtume wake katika sehemu zaidi ya moja ndani ya Our'an, na 





8 Ukurasa wa 88, 143 na 188, chapa ya Beiruti. 
ĉ1 (2/66). 
82 Ukurasa wa 583. 


35 


wala hajashurutisha kuingia Peponi kwa kumtii Imamu au kumwamini. 
Mfano wa hayo ni kauli ya Allah Mtukufu: /Na wenye kumt'ii Mwenyezi 
Mungu na Mtume, hao wapo pamoja na wale aliowaneemesha Mwenyezi 
Mungu miongoni mwa Manabii, na Masiddigi, na Mashahidi, na Watu 
wema. Na uzuri ulioje kuwa pamoja na watu hao!}. Sura [4] An-Nisa' 69. 
{...Na anayemt'ii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, Yeye atamtia katika 
Pepo zipitazo mito kati yake, wadumu humo. Na huko ndiko kufuzu 
kukubwa.) Sura [4] An-Nisa’ 13. 


Uimamu ungekuwa ni Asili ya imani au kufuru, au ungekuwa ni 
nguzo kuu kabisa miongoni mwa nguzo za dini, nguzo ambayo, Allah 
hakubali matendo ya mja ispokuwa kwa nguzo hiyo kama wasemavyo 
Mashia, Allah Mtukufu aliyetukuka angeutaja Uimamu katika aya hizo na 
kuusisitiza. Kwa kuwa anajua kuwa kutakuwepo ukhalifa kwa nguzo hiyo 
hapo baadaye. Sidhani kama kuna mtu atakuja na kutwambia kuwa 
Uimamu katika aya hizo umetajwa pamoja na kumtii Allah na Mtume. 
Kwa sababu kusema hivyo ni kulazimisha tafsiri — ufafanuzi, lakini 
inatosha kubatilisha madai hayo tukisema kuwa kumtii Mtume ni kumtii 
Mola aliyempeleka, lakini Allah Mtukufu Aliyetukuka hakutaja kutiiwa 
yeye peke yake na kujaalia kumtii Mtume kumeambatanishwa chini ya 
kumtii yeye lakini ameitaja ili athibitishe nguzo mbili za muhimu sana 
katika itikadi ya Kiislamu (Kumtii Allah, na kumtii Mtume), Na kwa 
hakika, imewajibika kutaja twaa ya Mtume baada ya twaa ya Allah ikiwa 
ni sharti la kuingia Peponi. Kwa sababu Mtume ni mfikishaji kutoka kwa 
Allah na kumtii yeye vilevile ni kumtii aliyemtuma. Na kwa kuwa 
haijathibiti kwa yeyote baada ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake 
na Aali zake, kuwa anafikisha ujumbe kutoka kwa Allah, basi kwa hakika 
Allah Mtukufu Aliyetukuka, amefungamanisha kufaulu na kufanikiwa 
kuingia Peponi na kumtii Mtume wake na kulazimika kutii amri zake na 
wala sio amri za watu wengine. 


Katika zama za Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake na Aali 
zake na Maswahaba zake, kulikuwa na watu, wanamuona mara moja tu 
kisha wanaenda majumbani kwao, bila shaka hawajasikia, utawala wa Ali 
bin Abuu Twaalibu, watoto na wajukuu zake, Mungu awawie radhi wote. 
Na hasa hasa Mashia wanadai kuwa jambo la Utawala limetokea 
mwanzoni mwa Daa'wa — wito, huko Makka, wakitoa hoja ya Hadithi ya 
Nyumba. Je, Uislamu wa watu hao ni pungufu?! 


Mkisema: ndio. Tunasema: ingekuwa hivyo, basi Mtume, Rehema 
na amani ziwe juu yake, ndio mbora zaidi wa kusahihisha Uislamu wao 
na kuwabainishia jambo la Uimamu. Wala hatujakuta kuwa, Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, amefanya jambo hilo. 


36 


58 — Katika kitabu (Nahju Albalaagha) imekuja kuwa, yale 
wanayoyathamini Mashia ni yafuatayo: 


(Ali amani iwe juu yake, miongoni mwa aliyomwandikia Muawiya 
ni: 


Kwa hakika, watu walionibaiyyi mimi ni wale waliombaiyyi Abuu 
Bakri, Omari na Athumani kwa kile walichowabaiyyi. Mtu aliyekuwepo 
hakuwa na uchaguzi wala mtu asiyekuwepo hakuweza kukataa. Kwa 
hakika hiyo ni shura kwa Muhajirina na Maanswari. Wakiungana pamoja 
kwa mtu na kumtaja ni Imamu hilo linakuwa lenye radhi za Mungu. Na 
mtu akitoka nje ya jambo lao kwa kukosoa au kuzusha wanamrejesha 
katika kile alichokitoka na akikataa wanamuua kwa kuwa amefuata njia 
isiyo ya Waumini na Allah anampelekea kwa yale aliyoyafuata. 
Nakuapia, ewe Muawiya lau ungetazama kwa akili zako pasi na 
matamanio yako utanikuta mimi ni mtu niliyetakasika mno kuliko watu 
wote na damu ya Athumani, na inapasa ujue, kuwa mimi nilikuwa 
nimejitenga naye ila kama utadai kuwa mimi nimefanya dhambi basi 
utachuma dhambi kwa kile kitakachokudhihirikia, Wassalaam).””” 


Katika maelezo haya kuna ushahidi wa yafuatayo: 


l- Imamu anachaguliwa na Muhajirina na Maanswari, hana 
mafungamano yoyote na nguzo ya Uimamu kwa Mashia! 

2- Kwa hakika Ali alibaiyyiwa kwa njia ile ile waliyobaiyyiwa 
Abuu Bakri, Omari na Athumani, Mungu awawie radhi wote. 

3- Kwa hakika shura kwa Muhajirina na Maanswari, na hili 
linajulisha ubora wao na daraja zao za juu kwa Allah, na 
linapinga na kukhalifu picha wanayoiakisi Mashia kwa 
Maswahaba. 

4- Hakika kukubali, kuridhia na kubaiyyi kwa Muhajirina na 
Maanswari kwa Imamu wao kunakuwa kwa radhi za Allah, 
hakuna kupora haki ya Uimamu kama wanavyodai Mashia, na 
kama si hivyo, vipi Allah aridhie jambo hilo?! 

5- Kwa hakika Mashia wanamlaani Muawiya, Mungu amuwie 
radhi, wala hatujapatapo kuona kuwa Ali, Mungu amuwie radhi, 
akimlaani katika risala zake! 


59 — Mashia hawawezi kukanusha kuwa Abuu Bakri, Omari na 
Athumani, Mungu awawie radhi wote, walimbaiyyi Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, chini ya mti. Na Allah ameeleza kuwa: 





83? Tazama kitabu "swafwatu sherhu nahju Albalaaghat" (uk 593). 


37 


amewaridhia na amejua yaliyokuwa mioyoni mwao,”” Iweje kwa Mashia 
baada ya haya wayakufuru maelezo ya Allah Mtukufu, na kudai kinyume 
chake?! Kama vile wanasema: (Ewe Mola, Wewe huwajui kwa yale 
tunayowajua sisi)! — Tujikinge kwa Allah! 


60 — wakati tunawakuta Mashia wanajikurubisha kwa Allah kwa 
kuwatukana Maswahaba wakubwa, wakiongozwa na Makhalifa watu 
Waongofu: Abuu Bakri, Omari na Athumani, Mungu awawie radhi, 
humkuti Msuni hata mmoja akimtukana yoyote miongoni mwa Ahli baiti! 
bali wanajikurubisha kwa Allah kwa kuwapenda. 


Na haya ndio wasiyoyaweza kuyapinga Mashia, japo kwa uongo. 


61— Wakati Mashia wanakariri mauaji ya Huseini, Mungu amuwie 
radhi, katika vitabu vyao ya kuwa amekufa kwa kiu katika uwanja wa 
mapambano, kwa hiyo utawaona wanaandika katika matenki ya 
kuhifadhia maji ibara ifuatayo (Kunywa maji na kumbuka kiu ya 
Huseini)! 


Swali: kwa kuwa Maimamu — kwa ufahamu wa Mashia — wanajua 
ghaibu: 


Je, Huseini hakujua kuwa ana haja ya maji wakati wa vita, na 
atakufa akiwa na kiu, na kwa hiyo anaweza kukusanya kiasi kikubwa cha 
maji kinachotosha katika vita?! 


Kisha: Je, kujiandalia maji kwa ajili ya vita hakuingii katika 
mlango wa kuchukua tahadhari?! Na Allah anasema: /Basi waandalieni 
nguvu kama muwezavyo, na kwa farasi waliofungwa tayari-tayari, ili 
kuwatishia maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zenu...}. Sura [8] Al- 
Anfaal 60. 


62 — Dini ya Kislamu imekamilika katika zama za Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, kwa kauli ya Allah Mtukufu: {...Leo 
nimekukamiliishiani Dini yenu...) Sura [5] Al-Ma'ridah 3. Lakini 
madhehebu ya Kishia yamedhihiri baada ya kufa kwa Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake?! 





%4 Allah Mtukufu amesema: (Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewapa radhi Waumini 
walipofungamana nawe chini ya mti, na alijua yaliyomo nyoyoni mwao. Basi 
akateremsha utulivu juu yao, na akawalipa kwa Ushindi wa karibu.) Sura [48] Al- 
Fath 18. 


38 


63 — Allah — Mtukufu Aliyetukuka, ameteremsha utakasifu wa bibi 
Aisha, Mungu amuwie radhi, katika kisa cha Ifki kilicho mashuhuri, na 
kumtakasa na ubaya huo, kisha tunawakuta baadhi ya Mashia 
wanaendelea kumvurumishia bibi Aisha kuwa ametembea nje ya 
ndoa!!®® Mungu atukinge — Na katika jambo hilo kuna kumtia dosari 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, pia kuna kumtia dosari Allah 
Mtukufu Aliyetukuka Anayejua ghaibu, eti hajamwambia Mtume wake 
kuwa mkewe amemwendea kinyume?! Allah amemwepusha Aisha na 
hayo. 


Kwa hakika madhehebu mabaya zaidi ni yale yanayotia dosari 
wake za mbora wa wanadamu, ambao ni mama za waumini. 


64 — Ikiwa Ali na Watoto wake wawili, Mungu awawie radhi, 
wana hali za kimaajabu zinazosimuliwa na vitabu vya Kishia. Mashia 
wananufaika na Ali pamoja na watoto wake wawili hadi sasa wakiwa ni 
wafu — kama wanavyodai — kwa nini hawakuzinufaisha nafsi zao 
walipokuwa hai?! 


Tumemkuta Ali, Mungu amuwie radhi, kuwa hakutulia na utawala, 
kisha akafa kwa kuuawa, na tukamkuta Hassani hivyo hivyo, 
amelazimika kuachia utawala kwa Muawiya, na tukamkuta Hussein, 
akipatwa kibano kisha kauawa wala hakupata ayatakayo... na hivyo 
hivyo kwa Maimamu wa baada yao! 


Sasa zipo wapi hizo hali za kimaajabu walizokuwa nazo? 


Mashia wanadai kuwa ubora wa Ali umepokewa kwa tawaatiru (na 
watu wengi) kwa njia za Mashia, vilevile maandiko ya Uimamu wake. 
Inasemekana kuwa: Mashia ambao si Maswahaba, hao hawajamuona 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, wala hawajasikia maneno yake. 
Kwa hiyo nukuu zao ni Mursalu (kurusha maneno, kusema maneno ya 
mtu ambaye hujamsikia wala hakuwa katika zama zako) pia ni Munkatiu 
(zimekatikiwa isinadi, hazijapokelewa mtu na mtu kuna watu 
hawakutajwa) kama hawajayaegemeza kwa Maswahaba kwa hiyo 
hayatokuwa sahihi, na Maswahaba wanaowakubali Mashia ni wachache 
mno ni kama kumi na ushei hivi, na Tawaatiru haithibiti kwa kunukuu 
watu wachache kama hawa! Idadi kubwa ya Maswahaba walionukuu 
fadhila za Ali wanatiwa dosari na Mashia na kuwatuhumu kuwa ni 
makafiri! 





85 Tazama: "Tafsiri Al-Qummiyyi" (2/377), na "Alburhaanu" ya Albahraaniyyu" (4/358), 


39 


Kisha kama watajuzisha kuwa Maswahaba wengi waliosifiwa na 
Qur'an, huku wao wakiwaona kuwa ni waongo na wafichaji. Sasa 
inawalazimu wajuzishe hilo hilo kwa hao wachache kwa kujuzisha hilo 
kwa wachache ni bora zaidi! 


66 — Mashia wanadai kuwa: Abuu Bakri, Omari na Athumani, 
Mungu awawie radhi, walikuwa na lengo la utawala na ufalme, 
wakadhulumu wengine kwa sababu ya utawala. Basi wanaambiwa kuwa: 
Hawa Maswahaba hawajapambana na Mwislamu kwa ajili ya utawala, 
bali waliwaua walioritadi na makafiri, na wao ndio waliovunja Kasri la 
Kisraa na Kaisari, na kuikomboa miji ya Farsi (maeneo ya Irani na 
kuusimika Uislamu, Na wakaupa nguvu Uislamu na Waislamu na 
kudhoofisha Kufru na watu wake. Na Athumani ambaye ana nafasi ya 
chini kicheo kuliko Abuu Bakri na Omari, Watu wa machafuko walitaka 
kumuua alipokuwa katika utawala wake, naye hajawaua Waislamu wala 
hakuuliwa Muislamu katika utawala wake. 


Kama Mashia wanajuzisha kwa Maswahaba hawa kuwa ni 
madhalimu katika utawala wao, pia ni maadui wa Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, basi itawalazimu waseme maneno hayo kwa Ali, 
Mungu amuwie radhi!! 


67 — Makadiani wamekufuru kwa kudai kwao Utume wa kiongozi 
wao, sasa tofauti ipo wapi kati yao na Mashia wanaodai kuwa Maimamu 
wao wana sifa za Mitume na zaidi?! 


Je, haya sio mambo yanayopelekea katika kukufuru? Au watutajie 
tofauti za msingi kati ya Imamu na Mtume?! Je, Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, amekuja kutubashiria Maimamu kumi na wawili 
wenye kauli kama kauli zake, matendo kama matendo yake, wamekingwa 
na maasi kama alivyokingwa Mtume, sawa kwa sawa...? 


68 - Iweje Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, azikwe katika 
chumba cha Aisha, Mungu amuwie radhi?! Na nyinyi mnamtuhumu 
kuwa ni Kafiri na mnafiki, Mola atukinge na hayo?! Je, huu si ushahidi 
wa kuwa Mtume anampenda Aisha na kumridhia?! 


69 - Mfano wa hilo: Vipi Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
azikwe katikati ya Abuu Bakri na Omari, na wawili hao — kwa mtazamo 
wenu — ni makafiri?! Hivi Allah hukumuhifadhi asizikwe jirani na 
makafiri wawili alipokufa — kwa mujibu wa madai yenu. 


Kisha, Ali yupo wapi, wakati yanatokea yote hayo?! Kwa nini 
hakupinga jambo hili la hatari?! 


40 


Inakulazimikieni kuwa: Abuu Bakri na Omari, Allah awawie radhi, 
ni Waislamu, Allah amewapa utukufu wa kuzikwa jirani na Mtume kwa 
kuwa watu hao ni watukufu kwa Allah na kwa Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake. Na hii ndio haki. Au iwe Ali, Mungu amuwie radhi, 
amewapaka mafuta dhidi ya dini yake (alikuwa anawafanyia unafiki wa 
kuwasifu kuwa ni wazuri kumbe ni wabaya)!! Ali ameepukana na hilo. 
Kama si hivyo, iweje, Mtume aliyeteuliwa azikwe pamoja na Makafiri 
Waovu kama mnavyodai? 


70 — Mashia wanadai kuwa: maandiko juu ya Uimamu wa Ali, 
Mungu amuwie radhi, na kustahiki kwake kuwa khalifa yamethibiti 
katika Our'an lakini Maswahaba wameyaficha. 


Madai haya ni batili kwa kuwa tumekuta kuwa Maswahaba, Allah 
awawie radhi, hawajaficha zile hadithi ambazo Mashia wanazitolea 
ushahidi wa Uimamu wa Ali. Mfano hadithi ya: "Wewe kwangu mimi 
una nafasi ya Haruna kwa Mussa" na hadithi nyinginezo zinazofanana na 
hii, kwa nini hawakuzificha na hadithi hizi?! 


71 — Khalifa wa haki baada ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, ni Abuu Bakri Swiddiiq. Na ushahidi wa hili ni: 


(1) — Makubaliano ya Maswahaba juu ya kumtii na kutekeleza amri zake 
na kuacha makatazo yake, na hawakumpinga. Na lau asingekuwa khalifa 
wa kweli wasingemuacha katika hali hiyo wala wasingemtii. Na wao ni 
watu walioipanyongo dunia, wachamungu, wenye dini, walikuwa 
hawajali lawama za mwenye kulaumu katika amri ya Allah. 


(2) — Ali, Mungu amuwie radhi, Hajamkhalifu Abuu Bakri wala 
hajampiga vita. Hapa hapakosi kuwa; Ali ameacha kupambana naye kwa 
kuogopa fitina, shari na kwa sababu ya kushindwa, au Ali anajua kuwa 
haki ipo na Abuu Bakri. 


Haiwezekani kuwa: kuacha kwake kuwe kwa ajili ya kuzuia fitina 
na kuogopa shari. Kwa kuwa alipambana na Muawiya. Mungu amuwie 
radhi, na wakauliwa katika vita hivyo viumbe vingi, akapambana na 
Twalhat na Zuberi, Mungu awawie radhi, pia akapambana na Aisha, 
Mungu amuwie radhi, pale alipojua kuwa haki ni yake wala hakuacha 
kwa kuogopea fitina! 


Na haiwezekani kuwa alishindwa! Kwa kuwa wale waliokuwa 
upande wake wakati wa Muawiya, walikuwa waumini siku ya Assagiifatu 
na siku ya kutawala Omari na siku ya Shura, na kama wangejua kuwa 
haki ni ya Ali, wangemnusuru dhidi ya Abuu Bakri, Allah amuwie radhi, 


41 


kwa kuwa kumpiga vita Abuu Bakri ni bora zaidi kuliko kumpiga vita 
Muawiya. 


Kwa hiyo imethibitika kuwa Ali ameacha jambo hilo kwa vile 
alikuwa anajua fika kuwa haki ipo pamoja na Abuu Bakri, Allah amuwie 
radhi! 


72 — Mashia wanadai kuwa Muawiya, Allah amuwie radhi, alikuwa 
kafiri aliyeritadi! Mambo yakiwa kama wanavyosema basi inawalazimu 
wamtie dosari Ali na mwanawe ambaye ni Hassani, Allah awawie radhi, 
kwa ufafanuzi huu: 


Ima Ali awe ameshindwa na walioritadi. Na Hassani amewapa 
walioritadi mambo ya kutawala Waislamu. Huku tunamkuta Khalidi bin 
Alwaliidi aliwapiga vita walioritadi wakati wa Abuu Bakri na kuwatenza 
nguvu, na ushindi wa Mwenyezi Mungu kwa Khalidi dhidi ya makafiri 
ulikuwa mtukufu mmno kuliko alivyomnusuru Ali! Na Allah Mtukufu 
Aliyetukuka ni Mwadilifu hadhulumu mtu miongoni mwao, kwa hiyo 
anakuwa Abuu Bakri ni mbora mbele za Allah kuliko Ali, Pia jeshi la 
Abuu Bakri, Omari, Athumani na manaibu wao yalikuwa yakinusuriwa 
dhidi ya makafiri, huku Ali anashindwa kupambana na walioritadi! 
Vilevile, Allah Mtukufu Aliyetukuka anasema; /Wala msilegee, wala 
msihuzunike, kwani nyinyi ndio wa juu mkiwa ni Waumini} Sura [3] Aal- 
“Imran 39. Pia anasema: /Basi msilegee na kutaka suluhu, maana nyinyi 
ndio mtakaoshinda. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi, wala 
hatakunyimeni malipo ya vitendo vyenu} Sura [47] Muhammad 35. huku 
Ali, Allah amuwie radhi, amemwita Muawiya kutaka suluhu mwishoni 
mwa jambo hilo aliposhindwa kumtimua kumtoa katika mji wake. Na 
akataka kila mmoja kati yao abakie kama alivyo. Na kama ikiwa wafuasi 
ni waumini na hao wengine ni walioritadi — kama Mashia wanavyodai — 
italazimika wafuasi wa Ali wawe washindi, lakini hilo ni kinyume na 
uhalisia! 


73 — Hakika Mashia wanashindwa kuthibitisha imani ya Ali na 
uadilifu wake, wala hawatoweza kutimiza hilo ila wawaendee Wasunni. 
Kwa kuwa, kama Makhawariji na wengineo miongoni mwa 
wanaompinga au kumuona Ali ni fasiki watawaambia Mashia: 
"Hatukinaiki kuwa Ali alikuwa muumini, lakini alikuwa kafiri au 
dhalimu — kama wasemavyo Mashia kuhusu Abuu Bakri na Omari — 
Mashia hawatakuwa na ushahidi zaidi wa ule ule wa imani ya Abuu 
Bakri, Omari na Athumani kwa uzuri zaidi. 


Kama wataleta hoja ya yale yaliokuja kwa tawaatiru (watu wengi) 
juu ya kusilimu, hijra na jihadi zake. Kwa hakika mambo hayo 


42 


yamepokewa kwa tawaatiru, yakiwahusu Abuu Bakri, Omari na 
Athumani. Pia Uislamu wa Muawiya, makhalifa wa banii Ummayya na 
banii Al-Abbasi umepokewa kwa tawaatiru, vilevile sala zao, funga zao 
na jihadi zao dhidi ya makafiri! 


Kama watadai kuwa mmoja wa watu hawa ni mnafiki, hilo 
litawawezesha Khawariji adai kuwa Ali ni mnafiki! 


Kama watataja vitu vya utata utatajwa utata ulio mkubwa kuliko 
huo! 


Wakisema yale wayasemayo wazushi nayo ni kuwa Abuu Bakri na 
Omari kisirisiri walikuwa wanafiki na maadui wa Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, wameifisidi dini yake kwa kadiri wanavyoweza. 
Hili linamwezesha Khawariji aseme hayo hayo kwa Ali, na kufafanua 
hayo kwa kusema kuwa Ali alikuwa anamfanyia husda mtoto wa Ami 
yake — na uadui kwa wanandugu — alikuwa anataka kuiharibu dini yake, 
hakuweza kutekereza hilo wakati wa uhai wa Mtume na uhai wa 
makhalifa watatu, hadi akahangaikia kumua khalifa wa tatu na 
kumwashia moto wa fitina. Hatimaye akafanikiwa kuwaua Maswahaba 
wa Muhammadi kwa chuki na uadui wake. Alikuwa mtu batwiniya 
(yaaani anayedai anajua mambo ya ndani wengine hawayajui) kwa 
wanafiki waliodai kuwa Ali ni Mungu na ni Mtume. Alikuwa 
anadhihirisha kinyume na yale anayoyaficha kwa kuwa dini yake ni 
tagiya kwa hiyo Wabatwiniya ndio walikuwa wafuasi zake na wao wana 
siri zake, nao wananukuu kutoka kwake mambo ya ndani na kufuata 
madhehebu hayo! 


Wakitaka kuthibitisha imani na uadilifu wa Ali kwa maandiko ya 
Qur'an yanayomuhusu. Wataambiwa: "Qur'an ni aamu" (yaenea) na 
inapomgusia yeye isidhaniwe kuwa yeye ndiye mkuu kuliko 
inavyowagusia wengine. Hakuna aya inasemwa kuwa ni maalumu kwa 
Ali, na kama itasemwa hivyo, basi inawezekana kudaiwa hayo hayo na 
zaidi kwa Abuu Bakri na Omari. Kwa hiyo mlango wa madai bila hoja 
unawezekana kufunguliwa. Na madai juu ya ubora wa Sheikhaini (Abuu 
Bakri na Omari) inawezekana zaidi kuliko ubora wa wasiokuwa wao. 


Wakisema: Hilo limethibiti kwa nukuu za mapokeo, basi nukuu na 
mapokeo kwa Abuu Bakri na Omari ni mashuhuri na nyingi zaidi. 
Wakidai kuwa nukuu zao zimekuja kwa tawaatiru, basi tawaatiru kwa 
hao wengine ndio sahihi zaidi. Wakitegemea nukuu za Maswahaba, basi 
nukuu za Maswahaba kuhusu fadhila za Abuu Bakri na Omari ni nyingi 
zaidi! 


43 


74 — Mashia wanadai kuwa Ali alikuwa ni mwenye haki ya kuwa 
Imamu kuliko watu wote kwa kuwa fadhila zake zimethibiti kuliko 
Maswahaba wote — kama wanavyodai — na kwa ajili ya wingi wa fadhila 
zake kuliko wengine. Tunawaambia: Hapa mmempata Ali, Mungu 
amuwie radhi, akiwa na fadhila zinazojulikana, kama kuwa wa mwanzo 
kusilimu, kupigana jihadi pamoja na Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, wingi wa elimu na kuipa nyongo dunia. Je, sifa kama hizo 
mmezipata kwa Hassani na Huseini, Mola awawie radhi, ukiwalinganisha 
na Saadi bin Abuu Wakaaswi, Abdulrahmani bin Aufi, Abdullahi bini 
Omari na wengineo miongoni mwa Muhajiriina na Maanswaari?! 


Hakuna yoyote miongoni mwao anayeweza kudai hilo kwa 
Hassani na Huseini. Kwa hiyo hakujabaki zaidi ya madai ya maandiko 
yanayowahusu. Na hili la madai ya maandiko halishindikani kwa yoyote 
mfano wake. Kwa mfano: lau Umawiyya ungejihalalishia kudhihirisha 
kwa uongo dai la maandiko linalomuhusu Muawiya ingekuwa jambo lao 
katika hilo lina nguvu zaidi kuliko jambo la Mashia. Kwa kauli ya Allah 
Mtukufu: {...Na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa basi tumempa madaraka 
mrithi wake. Lakini asipite mpaka katika kuuwa. Kwani yeye 
anasaidiwa}. Sura [17] Al-Isra 33. Watasema: Aliyedhulumiwa ni 
Athumani bini Afaani. Na Allah amemnusuru Muawiya kwa vile 
amekuwa walii wa damu ya Athumani! 


75 — Mashia wanadai kuwa Abuu Bakri na Omari wamepora 
ukhalifa kutoka kwa Ali na wakafanya njama dhidi yake ili wamzuie 
asiupate... hadi mwisho wa uzushi wao. 


Tunasema; Yale mlioyasema yangekuwa ni ya kweli, sasa nini 
kilichomfanya Omari amuingize Ali katika shura pamoja na wale 
aliowaingiza? Lau kama angemtoa kutoka katika shura kama alivyomtoa 
Saidi bini Zaidi, au angemkusudia mtu mwingine na kumtawalisha 
asingepingwa na yoyote kuhusu jambo hilo hata kwa neno moja?! 


Kwa hiyo ni sahihi yale tuliyoyasema nayo ni kuwa hiyo umma 
umemuweka katika nafasi yake bila ya kuzidiwa nguvu wala kufanya 
upungufu, Mungu awawie radhi wote, na kuwa umma huo 
umemtanguliza mtu anayestahiki zaidi kisha anayefuatia kwa ubora. Na 
wamewafanya wote ni sawa sawa katika mtazamo wao. 


Na haya yanathibitishwa na hoja zifuatazo: Kwa hakika Ali, 
Mungu amuwie radhi, alipotawala baada ya kuuliwa Athumani, Mungu 
amuwie radhi, makundi ya Muhajirina na Maanswari yalifanya haraka 
kumpa baiyyi. Je, kuna mtu miongoni mwao aliyetajwa kuwa alimuomba 
radhi Ali kwa yale yaliyopita ya kumbaiyyi Abuu Bakri, Omari na 


44 


Athumani?! Je, kuna mtu miongoni mwao aliyetubu kwa kuwa alipinga 
maandiko ya Uimamu wa Ali?! Au aliyesema: Kwa hakika nimekumbuka 
maandiko haya niliyasahau kuhusiana na jambo la Ali?! 


76 — Kwa hakika Maanswari, Mungu awawie radhi, walishindana 
na Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi, na wakatoa wito wa kumbaiyyi 
Saadi bin Ubaadati, Mungu amuwie radhi. Na Ali, Mungu amuwie radhi, 
alikaa nyumbani kwake, hakuwa kwa hawa wala hawa, kwa hiyo kurejea 
kwa Maanswari wote na kumbaiyyi Abuu Bakri hakuepukani kulikuwa 
kwa moja sababu zifuatazo: 


(1)- Kwa kutumia nguvu. 


(2) - Au kwa kudhihiri haki ya ukhalifa kwa Abuu Bakri. Kwa hiyo hilo 
likalazimisha kumtii na kumbaiyyi. 


(3) - Au walifanya hivyo bila ya maana yoyote. Kwa vyovyote vile 
hakuna jambo la nne. 


Kama Mashia watasema kuwa: kwa hakika wamembaiyyi kinguvu. 
Huo ni uongo kwa sababu hakukuwa na vita, mapigano, kutukanana, 
vitisho wala silaha. Ni muhali kutishika Maanswari na wakati wao ndio 
wengi zaidi, wakiwa na wapanda farasi elfu mbili, na wote ni mashujaa 
wa jamii moja. Wamedhihirisha ushajaa wao bila kuwa na lengo lolote 
lingine. Nao walidumu kwa miaka minane mfululizo wakipambana na 
Warabu wote katika maeneo ya miji yao. Wakiyaendea mauti, 
wakitokezewa na vita dhidi ya Kaisari wa Roma katika vita vya Mutaa na 
vinginevyo. Ni muhali kutishwa na Abuu Bakri na watu wawili tu 
aliokuja nao. Hawategemei jamii kubwa yenye mali, kundi wala mali. 
Vipi watamwendea huku wakimjua kuwa yeye ni batili! Lakini kinyume 
chake, wamembaiyyi bila ya kusitasita wala kurefusha muda kwa kuwa 
wamehakikisha kuwa ni khalifa halali. 


Pia ni batili kuwa wametangua kauli yao na yale waliyoyaona 
kuwa ni haki yao ya kummbaiyyi mtoto wa ami yao. Ni muhali kwa idadi 
hii kubwa kukubaliana kwa matamanio yao, juu ya kile wanachokijua 
kuwa ni batili bila kuwa na hofu inayowalazimisha kufanya hivyo, tena 
bila tamaa ya kuharakisha kupata mali au vyeo. Kisha wanasalimisha 
yote hayo kwa mtu asiye na jamii, mtu wa kumkinga, kizuizi, walinzi wa 
mlangoni, jengo lenye ulinzi, wafuasi wala mali. 


Na kama yote haya yamebatilika, basi hakuna kilichobaki zaidi ya 
kuwa Maanswari, Allah awawie radhi, wamerejea na kumbaiyyi Abuu 
Bakri, Mungu amuwie radhi, kwa ushahidi wa kweli uliothibitika mbele 


45 


yao kutoka kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake. Wala sio kwa 
jitihada zao wala dhana kama zilivyodhana zao. 


Ikiwa ni batili kwa Maanswari kukamata ukhalifa na kwa hiyo 
ukhalifa ukawatoka. Nini kilichowapelekea wao wote kuanzia wa kwanza 
wao hadi wa mwisho wao wakubaliane kuyapinga maneno ya Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, yanayohusu ukhalifa wa Ali?! Ni 
muhali rai zao zote ziafikiane kumsaidia aliyewadhulumu na kuwapora 
haki yao!! 


77. — Kwa vile Abuu Bakri na Omari, Mungu awawie radhi, 
wamefanikiwa kumwondoa Ali, Mungu amuwie radhi, kutoka katika 
ukhalifa — kama wanavyodai Mashia — Je, wamepata faida gani?! 


Kwa nini Abuu Bakri hakumwachia madaraka mmoja wa watoto 
wake kama alivyofanya Ali?! 


Kwa nini Omari hakumwachia madaraka mmoja wa watoto wake 
kama alivyofanya Ali?! 


78 — Tumekuta kuwa Muhammad bin Abdallah bin Amru bin 
Athumani bin Afaani, Mungu awawie radhi, mama yake ni Fatuma binti 
Huseini bin Ali bin Abuu Twaalibu, Mungu awawie radhi, bibi yake ni 
Fatuma, Mungu amuwie radhi, na babu yake ni Athumani bin Afaani, 
Mungu amuwie radhi! 


Hapa kuna swali linalowatatiza Mashia: Je, kwa Mashia, inasihi 
Fatuma, Mungu amuwie radhi, awe na mjukuu aliyelaniwa?! Kwa sababu 
Banii Ummaya, akiwemo huyo Muhammad tuliomtaja — kwa Mashia — ni 
katika (Ule mti uliolaniwa katika Our'an)!”? 


79 — Mashia wamewakusanyia Maimamu zao Al-iswima 
(kukingwa na dhambi) na tagiya. Na mambo mawili hayo ni vinyume 
viwili havitangamani. Kwa sababu, ni nini faida ya Al-iswima kwa 
Maimamu wenu ikiwa hamjui ukweli wa yale wanayoyasema na 
kuyatenda? Muda wa kuwa tisa ya kumi ya dini yenu ni tagiya?! 


Kwa vile nyinyi Mashia mnajaalia thawabu na daraja ya tagiya kua 
ni sawa na sala, kiasi ambacho "mwenye kuiacha tagiya ni sawa na 
muacha sala"? "Pia tisa ya kumi ya dini yenu ni tagiya"”” Hakuna 





3 Tazama: "Alkaafii" (5/7), "Kitabu cha Sulaimu bin Qabsi" (uk 362). 
97 "Bihaaru Al-Anwaari" (75/421). 
88 "Bihaaru Al-Anwaari" (75/421). "Mustad-raku Al-wasaali" (12/354). 


46 


shaka kuwa Maimamu wenu wameifanyia kazi hiyo tisa ya kumi yote! 
Na hili ni kinyume na Iswima inayodaiwa! 


80 — Mashia wanajipinga wenyewe kwa wenyewe pale wanapotoa 
ushahidi wa Uimamu wa Maimamu zao kwa kutumia hadithi ya vizito 
viwili (thagalayni).”” Kisha tunawakuta wakiwakufurisha wale 
wanaokosoa uzito mdogo nao ni Ahli baiti, tofauti na wanaokosoa uzito 
mkubwa nao ni Ouran. Lakini Mashia wanasema kuwa: mwenye 
kukosoa Our'an ni mujitahidi aliyekosea tu wala hawamkufurishi. 


81 — Mashia wanadai kuwa Maswahaba wote waliritadi ispokuwa 
idadi ndogo sana isiyozidi watu saba (kwa makadirio makubwa). 


Swali: wapo wapi Ahli baiti wengine? Kama watoto wa Jafari na 
watoto wa Ali na wengineo...? Je, waliritadi pamoja na wale 
walioritadi?! 


Hadithi ya Mahdiyi imekuja hivi: "Lau isingebakia kwa dunia ila 
siku moja. Allah angeirefusha siku hiyo hadi amlete katika siku hiyo mtu 
mmoja miongoni mwa Ahli baiti wangu, jina lake linaafikiana na jina 
langu, na jina la baba yake linaafikiana na jina la baba yangu."”” Na 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, jina lake linajulikana nalo ni: 
Muhammad bin Abdullah, Rehema na amani ziwe juu yake, na Mahdiyi 
wa Mashia, jina lake ni Muhammad bin Al-Hassani! Huu ni utata 
mkubwa! 


Kwa ajili hii, mmoja wa masheikhe wa Kishia ametatua utata huu 
kwa jawabu la kufurahisha! Pale aliposema: (Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake, alikuwa na wajukuu wawili, Abuu Muhammad Al-Hassani 
na Abuu Abdallah Al-Hassani. Sasa hoja — yaani anayesubiriwa — 
alipokuwa ni katika kizazi cha Al-Huseini bin Abuu Abdallah, na jina 
lake la kuniya lilikuwa ni Al-Huseini Abuu Abdullah, Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, akaita jina la kuniya kwa kutumia tamko la jina, 
kwa ajili wa mlinganisho wa jina la baba yake. Na babu akamwita kwa 
neno baba)!!®” 


83 — kupingana katika uhai wa Mahdiyi wa Kishia anayesubiriwa: 


9? Nayo ni kauli ya Mtume (SAW): "Kwa hakika nimekuachieni mazito mawili: kitabu cha Allah na 
Ahli baiti wangu." Imetolewa na Tirmiziy (5/328 — 329). 

?0 Imetolewa na Abuu Daudi (4/106) , na imesahihishwa na Albaniy katika Swahiihu Al-jaamii" 
(5180). Na Mashia wanatolea ushahidi hadithi hii. Lakini wamenda mchomo katika jina kama 
itakavyofuata! 

?! Kashfu al-ghummati fii Maarifati Al-aimmati" cha Arbaliyyi, (3./228), Amaaliyyu Atwuusiyyu" uk 
362, "Ithibaatu Al-hudaatu" (3/594- 598). 


47 


(1) — Mama wa Mahdiyi ni nani? 


Je, ni mjakazi jina lake ni Narjisi au ni mjakazi jina lake ni 
Swagiilu, au ni mjakazi jina lake ni Mulaikatu, au ni mjakazi jina lake ni 
Khamtwu au ni mjakazi jina lake ni Hakiimatu, au ni mjakazi jina lake ni 
Raihaanatu au Sausanu, au ni muungwana jina lake ni Mariamu?! 


(2)— Amezaliwa lini? 


Je, amezaliwa baada ya kufa kwa baba yake kwa miezi minane? 
Au amezaliwa kabla ya kufa kwa baba yake mnamo mwaka (252)? Au 
amezaliwa mwaka (256)? Au amezaliwa mwaka (257)? Au amezaliwa 
mwaka (258)? Au amezaliwa mwezi 8 dhul-gaedati? Au amezaliwa 
mwezi 8 Shab'an? Au amezaliwa mwezi 15 Ramadhani?! 


(3)— Vipi ilivyobebwa mimba yake na mama yake? 


Je, mama yake alibeba mimba yake tumboni mwake kama 
wanavyobeba wanawake wengine? Au aliibeba ubavuni mwake kinyume 
na wanawake wengine?! 


(4) — Je, amezaliwa kutoka katika utupu wa mama yake kama 
wanavyozaa wanawake wengine? Au kutoka katika paja lake ikiwa ni 
kinyume na kawaida ya wanawake wengine? 


(3)— Alikua vipi? 


Imepokewa kutoka kwa Abuu Al-Hassani: (Sisi kundi la 
Maauswiyaai tunakua kwa siku moja sawasawa na wanavyokuwa 
wengine kwa juma moja)! 


Na kutoka kwa Abuu Al-Hassani amesema: (Kwa hakika mtoto 
miongoni mwetu akifikia mwezi mmoja anakuwa kama aliyefikia mwaka 
mmoja)! 


Na kutoka kwa Abuu Al-Hassani amesema: (Sisi kundi la 
Maimamu tunakua kwa siku moja sawa sawa na wanavyokuwa wengine 


kwa mwaka mmoja)!”” 


(6)— Anaishi wapi? 





?? Tazama "Alghaibatu", cha Atwuusiyyu, (uk 159 — 160). 


48 


Mashia wamesema: Yupo Twibatu, kisha wakasema: yupo katika 
mlima Radhwaa huko Ruuhaau, kisha wakasema: yupo Makka katika 
Twuwaa. kisha wakasema: yupo Saamraau! 


Hadi ilifikia baadhi yao walisema: 


(Nastaajabu, wapi ulipotulizana kwako umbali... bali, ni ardhi gani 
iliyokuchukua? Je, ni Radhwaa au eneo lingine? Au katika Twuwaa?... 
Au Yemeni katika bonde la Shamruukhu? Au katika kisiwa cha 
Kijani???” 


(7)— Je, atarudi akiwa kijana au mzee? 


Kutoka kwa Almufadhilu amesema: nilimuuliza Aswaadigu: Ewe 
bwana, je, atarudi akiwa kijana au atadhihirika na mvi zake? Akasema: 
(Subahana Allah, - Ametakasika Mwenyezi Mungu - je, hilo linajulikana? 
Atadhihiri atakavyo na sura atakayo).””” 


Katika riwaya nyingine (Atadhihiri akiwa katika sura ya ujana 
unaoafikiana na kijana wa miaka thelathini na miwili).”” 


Katika riwaya nyingine (Atatokea akiwa na umri wa miaka hamsini 
na mmoja).”” 


Katika riwaya nyingine (Atadhihiri akiwa katika sura ya ujana 
unaoafikiana na kijana wa miaka thelathini).””” 


(8)— Ufalme wake utakuwa wa muda gani? 


Muhammad Swadru amesema: (nazo ni habari nyingi lakini 
zinatofautiana kimadhumuni kwa kiasi kikubwa hadi ikawapelekea 
waandishi wengi watumbukie katika kutahayarii na kuchanganyikiwa).”” 


Imesemekana: (Ni mfalme atakayekaa na sisi miaka kumi na tisa 
19) na katika riwaya nyingine: (miaka saba, Allah anamrefushia mchana 
na usiku hadi mwaka mmoja katika miaka yake unakuwa sawa na miaka 


> Bihaaru Al-Anwaari (103/108). 

?? Bihaaru Al-Anwaari (53/7). 

?? Kitabu Taariikhu maa baada A-dhuhuri (uk 30). 
% Kitabu Taariikhu maa baada A-dhuhuri (uk 361). 
?” Kitabu Alghaibatu cha Atwuusiyyu, (uk 420). 

?$ Taariikhu maa baada A-dhuhuri (uk 433). 


49 


kumi. Kwa hiyo miaka ya utawala wake inakuwa ni sabini 70 kwa miaka 
(99) 
yenu). 


Na katika riwaya nyingine (Atakayekaimu atakuwa mfalme kwa 
miaka (309) kama vile walivyokaa watu wa Kahfu — pangoni — ndani ya 
pango lao. 


(9)— Muda wa kughibu (kupotea) kwake ni muda gani? 


Imepokewa kutoka kwa Ali bin Abuu Twaalibu kuwa amesema: 
(Mahdiyi atapotea na kutakuwa na tahayari. Na katika kipindi hicho 
kaumu zitapotea na wengine wataongoka. Na alipoulizwa: Muda gani 
yanawa wa kutahayari? Akasema: Siku sita au miezi sita au miaka 
sita). 


Na kutoka kwa Abuu Abdallah amesema: (Baina ya kutokea kwa 
huyo msimamizi na kuuliwa kwa nafsi isiyo na kosa ispokuwa miusiku 
kumi na mitano), yaani katika mwaka (140 Hijiriya)! 


Muhammad Swadru amesema kuhusiana na habari hii: Ni habari 
inayoaminika, inawezekana kuthibitishwa kihistoria — kwa hesabu za 
mfumo wa kitabu hiki — imepokewa na Almufudu katika Al-Irshaadu 
kutoka kwa Thaalabatu bin Maymuunu kutoka kwa Shuaibu Alhaddaadu 
kutoka kwa Salehe bin Muyattamu Aljamaalu, na wote hawa ni watu 
wanaoaminiwa na ni watukufu!””” 


Kwa vile hakudhihiri kama ilivyosema riwaya iliyopita! Ikaja 
riwaya nyingine kutoka kwa huyo huyo akisema: (Ewe Thabiti kwa 
hakika Allah aliliwekea wakati jambo hili kwa sabini. Alipouliwa Huseini 
ghadhabu za Allah kwa watu wa ardhini zilizidi akalichelewesha hadi 
miaka mia na arobaini: tukakusimulieni kuwa atatokea mwaka mia na 
arobaini (140). mkaitawanya hiyo hadithi na mkaondoa kifuniko cha 
pazia. Mwenyezi Mungu hajatujalia wakati baada ya jambo hilo.)””” 


Kisha ikaja riwaya nyingine ikizikadhibisha (ikisema ni za uongo) 
riwaya zote zilizotangulia kutoka kwa Abuu Abdallah Jafari Asswaadigu 
amesema: (Wawekao wakati wamesema uongo, kwani sisi watu wa 
Albeiti hatupangiwi wakati).””” 


?? Taariikhu maa baada A-dhuhuri (uk 436). 

100 Alkaafii (1/338). 

10! Taariikhu maa baada A-dhuhuri (uk 185). 

102 "Usulu Alkaafii" (1/368). "Al-ghaibatu" cha Annuumaaniyyu (uk 197), "Alghaibatu", cha 
Atwuusiyyu, (uk 263). Bihaaru Al-Anwaari (52/117). 

103 "Usulu Alkaafii" (1/368). "Alghaibatu" cha Annuumaaniyyu (uk 198), 


50 


84 — Mashia wanapokea kutoka kwa Ali, Mungu amuwie radhi, 
kuwa: Alipowatokea maswahiba zake akiwa amehuzunika na kuhema, 
alisema: (Vipi nyinyi, na zama zimeshakupotezeni, sheria za Mungu 
zinakwamishwa na mali zinafanywa kinyang'anyiro? Na mawalii — 
wapenzi wa Allah — wanafanyiwa uadui, na maadui wa Allah ndio 
wanafanywa watawala?) wakasema: Ewe Amiri Muuminiina kama 
tutaiwahi zama hiyo tufanye nini? Akasema: (Kuweni kama watu wa 
Issa, Amani iwe juu yake: walipasuliwa na misumeno, na kusulibiwa kwa 
mbao. Kufa kwa kumtii Allah Mtukufu ni bora kuliko kuishi kwa 
kumuasi Allah. “°” 


Baada ya yote haya, ipo wapi taqiya ya Mashia? 


85 — Nini kilichomlazimisha Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi, 
awe pamoja na Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake katika Hijra?! 


Lau angekuwa mnafiki — kama wasemavyo Mashia — kwa nini 
autoroke umma wake wa kikafiri hali ya kuwa umma wake ndio 
unatawala ukiwa na nguvu katika mji wa Maka?! Unafiki wake 
ungekuwa kwa maslahi ya kidunia. Maslahi gani aliyoyatarajia akiwa 
pamoja na Mtume katika muda huo? Huku Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake, ni mpweke anayefukuzwa?! Vilevile, Abuu Bakri, 
alipatwa na majaribio ya kuuliwa na Makafiri waliokuwa hawajamsadiki! 


86 — Allah Mtukufu Aliyetukuka amewasifu Maswahaba katika 
sehemu nyingi ndani ya kitabu chake kitukufu. Allah Mtukufu amesema: 
{Na utuandikie mema katika dunia hii na katika Akhera. Sisi tumerejea 
kwako}. Pia amesema: {Adhabu yangu nitamsibunayo nimtakaye. Na 
rehema yangu imeenea kila kitu. Lakini nitawaandikia khasa 
wanaomchamungu, na wanaotoa Zaka, na wale ambao wanaziamini 
Ishara zetu, Ambao kwamba wanamfuata huyo Mtume, Nabii, asiyesoma 
wala kuandika, wanayemkuta kaandikwa kwao katika Taurati na Injili, 
anayewaamrisha mema na anawakanya maovu, na anawahalalishia 
vizuri, na anawaharimishia viovu, na anawaondolea mizigo yao na 
minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomuamini yeye, Na 
wakamhishimu, Na wakamsaidia, na wakaifuata nuru iliyoteremshwa 
pamoja naye — hao ndio wenye kufanikiwa.} Sura [7] Al-Aʻ‘raaf 156 — 
157. 


Pia amesema: {Waliomwitikia Mwenyezi Mungu na Mtume baada 
ya kwishapatwa na majaraha — kwa waliofanya wema miongoni mwao na 
wakamchamungu utakuwa ujira mkubwa. Walioambiwa na watu: Kuna 





105 Nahju Assaadatu, (3/639). 


51 


watu wamekukusanyikieni, waogopeni! Hayo yakawazidishia Imani, 
wakasema: Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ni mbora wa 
kutegemewa. / Sura [3] Aal-‘Imran 172 — 173. 


Pia amesema: {Na wakitaka kukukhadaa basi Mwenyezi Mungu 
atakutosheleza. Kwani Yeye ndiye aliyekuunga mkono kwa nusura yake 
na kwa Waumini. Na akaziunga nyoyo zao. Na lau wewe ungelitoa vyote 
viliomo duniani usingeliweza kuziunga nyoyo zao, lakini Mwenyezi 
Mungu ndiye aliyewaunganisha. Hakika Yeye ndiye Mtukufu Mwenye 
nguvu na Mwenye hikima.} Sura [8] Al-Anfaal 62 — 63. 


Pia amesema: {Ewe Nabii! Mwenyezi Mungu anakutoshelezea 
wewe na Waumini waliokufuata.} Sura [8] Al-Anfaal 64. 


Pia amesema: {Nyinyi mmekuwa bora ya umma waliotolewa watu, 
kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu, na mnamuamini 
Mwenyezi Mungu...) Sura [3] Aal-‘Imran 110. 


Na aya nyingine nyingi. 


Mashia wanakubali kuwa Maswahaba waliamini wakati wa uhai 
wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, lakini wanadai kuwa 
Maswahaba hao hao waliritadi bada ya hapo! Ajabu ilioje! Vipi 
Maswahaba wote wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
wawafikiane kuritadi bila sababu baada ya kufa kwake? Kwa nini? 


Vipi walimnusuru Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, wakati 
alipokuwa na shida na matatizo, na kumtolea fidia kwa nafsi na mali zao. 
Kisha wanaritadi baada ya kufa kwake bila sababu?! 


Labda mseme kuwa kuritadi kwao ni kwa sababu ya kutawala kwa 
Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi. Mtaambiwa: Kwa nini, Maswahaba 
wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, wawe na ijimai ya 
kumbaiyyi Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi. Walikuwa wanaogopa nini 
kutoka kwa Abuu Bakri? Je, Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi, alikuwa 
na nguvu sana na ubabe juu yao na kuwalazimisha wambaiyyi kinguvu?! 
Kisha kwa hakika Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi, ni wa ukoo wa 
Banii Tamiimu katika Maguraishi, nao ndio idadi ndogo zaidi miongoni 
mwa Maquraishi. Huku wingi wa idadi miongoni mwa Maquraishi 
ulikuwa kwa Banii Haashimi na Banii Abduddaari na Banii Makhuzuumi. 


Kama Abuu Bakri hakuweza kuwalazimisha Maswahaba wa 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, wambaiyyi. Kwa nini hao 
Maswahaba, Mungu awawie radhi, wapoteze juhudi zao, imani zao, 


52 


juhudi zao, mambo yao yaliyopita, dini yao na akhera yao kwa bahati ya 
mwingine. Naye ni Abuu Bakri, Mungu amuwie radhi?! 


87 — Kama Maswahaba wameritadi baada ya kufariki kwa Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, kama mnavyodai — kwa nini waliwapiga 
vita wale walioritadi miongoni mwa watu wa Musailamati, Twulayhatu 
bin Khuwailidi, Aswadu Al-Ansaa, Sajahi na wengineo, kisha 
wakawarejesha katika Uislamu!? Kwa nini hawakuwasaidia? Au 
hawakuwaacha? Maadamu wao ni kama wao kwa kuritadi — kama 
mnavodai?! 


88 — Tabia za ulimwengu na sheria zinathibitisha kuwa Maswahaba 
wa Mitume ndio wafuasi bora wa dini zao. Kwa hakika lau kama watu wa 
kila dini wataulizwa kuhusiana na wabora miongoni mwa wafuasi wa dini 
hiyo wangesema: Maswahaba wa Mitume. 


Lau watu wa Taurati wangeulizwa kuhusu wale waliobora 
miongoni mwa wafuasi wa dini hiyo, wengesema ni Maswahaba wa 
Mussa, Amani iwe juu yake, na lau watu wa Injili wangeulizwa kuhusu 
wale waliobora miongoni mwa wafuasi wa dini hiyo basi wengesema 
Maswahaba wa Yesu, Amani iwe juu yake, na hivyo watu wa Mitume 
mingine. Kwa sababu Maswahaba wa Mitume wapo karibu zaidi na 
ufunuo na wanaufahamu kwa kina. Na ujuzi wa Maswahaba juu ya utume 
na Mitume, Amani ziwe juu yao, ni mkubwa na wenye kuaminika. 


Kwa hiyo, waonaje kwa Mtume wetu Muhammad, Rehema na 
amani ziwe juu yake, Mtume aliyehusishwa na Allah kwa ujumbe wa 
milele wenye kukusanya kila kitu. Na sheria nyepesi iliyokamilika, 
Mtume aliyebashiriwa kuja kwake na Manabii waliomtangulia. 
Amebashiriwa na vitabu vya mbinguni vilivyotangulia. Kwa madai yenu 
— Maswahaba zake waliomwamini, kumnusuru, kumpa nguvu na 
kumuheshimu kisha wakamkufuru. Kuna maana gani ya kusema ujumbe 
huu wa Muhammadi ndio utakaobakia? Sheria hii ya Mwenyezi Mungu 
mnaipa uzito gani, baada ya kuachwa na Maswahaba wa Muhammad 
walio mahususi, nao wakaritadi na kurejea nyuma ya visigino vyao?! 
Basi wale waliokuja baada yao ndio wanafaa zaidi kumkufuru na kurejea 
na kukhasirika kuliko wale waliotengana na watu wao na nchi zao kwa 
ajili ya kumnusuru Mtume, wakapigana vita dhidi ya wazee na ndugu 
zao, baada ya kufa kwa Mtume, wamezikomboa nchi na miji. Kwa 
kutumia elimu na Our'an na Tibiyaani, kisha kwa upanga na zana za 
kivita. 


89 — Tumekuta kuwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
hajaifanyia kazi tagiya tena akiwa katika hali ngumu kabisa, huku Mashia 


53 


— kama ilivyotangulia — wanadai kuwa: Hii tagiya ni tisa ya kumi ya dini 
yao! Na Maimamu zao wameitumia sana. Kwa nini hawakuwa kama 
babu yao amabaye ni Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake?! Pia 
wangekuwa kama wake zake ambao ni mamama wa waumini?! 


90 — Tumekuta kuwa Ali, Mungu amuwie radhi, hajawakufurisha 
wagomvi wake, hata Makhawariji waliompiga vita, kumuudhi na 
kumkufurisha. Kwa ni Mashia hawamuigi?! Mashia ndio 
wanaowakufurisha Maswahaba bora wa Muhammad, Rehema na amani 
ziwe juu yake, pia wakeze ambao ni mamama wa waumini?! 


91 — Kwa Mashia Ijimai pekee si hoja, ila kuwe na sababu ya 
kuwepo Maasumi — kama wasemavyo “”? — na huku ni kuweka maneno 
mengi. Kwa kuwa haina maana, na kama ni hivyo hakuna haja ya ijimai. 


92 - Tumekuta Mashia wanawakufurisha Wazeidiyya. Pamoja na 
kuwa Mazeidiyya ni wafuasi wa Ahli baiti. Kwa hapa tukajua kuwa 
kinachotegemewe kwa Mashia ni baadhi ya Maswahaba na Salafu Wema 


wala si mahaba ya kuwapenda watu wa Ahli baiti kama wanavyodai."”” 


93 — Mashia wanadai kuwa Ali anastahiki ukhalifa baada Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, kwa hadithi: "Wewe kwangu mimi ni 
kama nafasi ya Haruna kwa Mussa"””” Kisha tunakuta kuwa Haruna 
Hakuwa khalifa baada ya Mussa — Amani iwe juu yao! Lakini aliyekuwa 
khalifa wa Mussa ni Yoshua bin Nuun! 


94 — Mashia wamewafanya wafuasi zao watende makosa makubwa 
ya kuangamiza kwa madai kuwa (mapenzi ya Huseini ni wema, maasi 
hayadhuru kitu kukiwa na mapenzi ya Huseini). Madai haya 
yanakadhibishwa na Ouran. Our'an ambayo katika aya zake nyingi 
inaonya kutotenda uhalifu na makatazo kwa madai yoyote yale. Na 
inasisitiza kuwa /Si kwa matamanio yenu, wala matamanio ya Watu wa 
Kitabu! Anayefanya ubaya atalipwa kwalo, wala hatajipatia mlinzi wala 
wa kumnusuru, isipokuwa Mwenyezi Mungu.} Sura [4] An-Nisa’ 123. 


95 — Mashia wanaitakidi itikadi ya (ALBADAA), kisha wanadai 
kuwa Maimamu zao wanajua ya ghaibu! Je, Maimamu ni wakuu kuliko 
Mungu?! Vyovyote watakavyojaribu kutafsiri itikadi hii amabayo 


105 Tazama: Tahdhiibu Al-wusuuli cha ibni Al-Mutwahar Al-huliy. (uk 70), na Al-Marji-iya Al- 
Diiniyyati Al-Uliyaa, cha Huseini Maatuugi, (uk 16). 

10% Kwa faida tazama: Risaalatu "Takfiiru Shiia liumuumi Al-Muslimiina" ya Sheikh Al-Amaariyyu, 
Ametaja maandiko ya wazi mengi yanayowahusu Mashia wakiwakufurisha wasiokuwa wao. Na 
miongoni mwa wakufurishwa ni Wazeidiyya. 

107 Imepokewa na Bukhariyyu na Muslimu. 


54 


inamnasibisha Allah Mtukufu na ujinga. Habari zao nyingi zinapingana 
na tafsiri zao hizo.“ °® 


96 — Historia inatueleza kuwa Mashia walikuwa wakiwanusuru 
maadui wa Kiislamu miongoni mwa Wayahudi, Wanasara na 
Washirikina katika matukio mengi. Yaliyo makuu ni: Kuporomoka kwa 
Baghdadi chini ya Almaghooli. Kuporomoka kwa Qudsi kwa 
Manasara... Je, Mwislamu wa kweli anafanya waliyoyafanya? Na 
anazikhalifu aya zinazokataza kuwafanya mawalii Wayahudi na 
Wanasara?! Je, Ali au mmoja wa watoto zake, Mungu awawie radhi, 
alifanya hivyo?! 


97 — Tumewakuta Mashia wengi wanatumbukia makosani 
kuhusiana na Hassani bin Ali, Mungu amuwie radhi, na kumshtumu 
pamoja na kizazi chake, ingawa ni moja wa Maimamu zao, na ni 
miongoni mwa Ahli Baiti. °” 


98 — Mwenye kuwatafakari Mashia atakuta madhehebu yao 
yamegawanyika sana. Na wanapingana na kukufurishana sana wao kwa 
wao kwa nyakati zilizokaribiana. Na mfano wa wazi kabisa juu ya hilo ni: 
Sheikh wao Ahmadi Al-Ahsaaiyyu ameanzisha kikundi kilichokuja 
kujulikana kwa jina la Al-Shaukhiyatu, kisha mwanafunzi wake ambaye 
ni Kazim Alrashtiy akaja na kuanzisha kikundi cha Alkaashafiyyatu. 
Kisha mwanafunzi wake ambaye ni Muhammad Kariim Khaani 
akaanzisha kikundi cha Alkarmakhaaiyyatu. Na mwanafunzi wake 
mwingine Quratu Ayuni, alianzisha kikundi kilichojulikana kwa jina la 
Alquratiyyatu. Na Mirza Ali Shiirazi alianzisha kikundi cha Al- 
Baabawiyyatu. Na Mirza Huseini Ali alianzisha kikundi cha Al- 
Bahaaiyyatu. 


Tazama namna vilivyochimbuka vikundi vyote hivi vya Kishia 
katika zama moja, na nyakati zinazokaribiana. Amesema kweli Allah 
Mtukufu aliyesema: /...wala msifuate njia nyingine, zikakutengeni na 
Njia yake...) Sura [6] Al-An‘aam 153. 


99 — Tumekuta watu wa fitina waliochupa mipaka, wakati 
walipoizingira nyumba ya Athumani bin Afaani, Mungu amuwie radhi, 
Ali, Mungu amuwie radhi, aliihami nyumba ya Athumani na kuwafukuza 
watu hao watoke. Ali aliwatoa watoto zake Hassani na Huseini na mtoto 





108 Itazame katika "Usuulu Madhabu Al-sshiia Al-Imaamiyati" cha Sheikh Al-Qaffaariy (2/1131 — 
1151). 

10 Tazama: "Aabadi Al-Shiia" (1/26), na kitabu "Sulaymu bin Qaysi" (uk 288). Na Biharu Al- 
Anwaaru" (27/212). 


55 


wa ndugu yake Abdallah bin Jafari.”'” Lakini Athumani, Mungu amuwie 
radhi, aliazimia kuwataka watu waache silaha zao na wabakie majumbani 
mwao. Hili linajulisha kubatilika kwa madai ya Mashia eti Ali na 
Athumani wanabughuziana na kufanyiana uadui. 


100 - Omari, Mungu amuwie radhi, alikuwa anapokea ushauri wa 
Ali, Mungu amuwie radhi, katika mambo mengi na hiyo ni kwa 
makubaliano ya Masunni na Mashia.”'” Lau kama Omari angekuwa 
dhalimu — kama mnavyodai — hasingetaka ushauri kwa watu wa haki, 
kwa sababu dhalimu hataki haki! 


101 — Imethibitika kwa maafikiano kuwa, Salmaani Alfaarisiyyu, 
Mungu amuwie radhi, alikuwa amiri wa Almadaaini katika zama za 
ukhalifa wa Omari.”'” Na Ammaaru bin Yaasiru alikuwa amiri wa 
Kuufatu.”'” Na wawili hao ni miongoni mwa wale wanaodaiwa na 
Mashia kwamba walikuwa wanamnusuru Ali na Mashia zake, Mungu 
amuwie radhi. Lau Omari angekuwa ni murtadi au dhalimu mwenye 
kuchupa mipaka dhidi ya Ali kwa mtazamo wao, wasingekubali hilo. 
Vipi wasaidie dhuluma na walioritadi?! Na Allah anasema: /Wala 
msiwategemee wanaodhulumu, usijeukakuguseni Moto...) Sura [11] Hud 
113. 


102 — Mashia wanadai kuwa kwa hakika Maimamu zao 
wamezuiwa na makosa (hawakosei). Na kuwa Mahdi wao yupo, 
anawasiliana na baadhi ya maulamaa wa madhehebu yao. Imesemekana 
hao maulamaa wapo therathini. Je, baada ya madai haya, vipi kuwe na 
khitilafu na kutofautiana katika madhehebu yao, kiasi ambacho imefikia 
kuwa hakuna kundi miongoni mwa makundi yote linalolingana na 
Mashia. Hadi inafikia kuwa kila mujitahidi au tegemeo miongoni mwa 
maulamaa wa madhehebu yao ana madhehebu yake?! Ingawa wanadai 
kuwa ni wajibu kuwepo Imamu anayesimamisha hoja kwa watu. Naye ni 
Mahdiyyu anayesubiriwa. Sasa kwa nini Mashia wawe ni miongoni mwa 
watu wenye kutofautiana sana duniani licha ya kuwepo Imamu wao na 
wasimamizi wake na kuwasiliana naye?! Kisha mnasema, Majlisiyyu 
ametaja hadithi ya kuwa Imamu aliyeghibu haonekani, na atakayedai 
kuwa amemuona Imamu Mahdiyyu ameongopa kisha tunasoma kuwa 
maulamaa wenu wamemuona Imamu Mahdiyyu mara kibao. 





110 Tazama: Sherhu Nahju Albalagha cha ibni Abuu Al-Hjadiidu (juzuu ya 10 uk 581) chapa ya Irani, 
na Taariikhu Al-masuudiyyu Al-Shiiyy (juzu ya 2 uk 344) ya beiruti. 

11! Tazama: Nahju Albalagha. Uk 325 — 340). Kimehakikiwa na Subhi Swaalihu. 

112 "Sayri Aalaamu An-nubalaau" ya Ad-dhahabiyyu, (1/547). 

13 Rejeo lililotangulia (1/422). 


56 


103 — Mashia wanaambiwa: Nyinyi mnasema kuwa haisihi kuwa 
na zama isiyo na msimamizi wa Allah kwa hoja naye ni Imamu. Sasa 
kama tagiya — iliyopo kwenu — ni tisa ya kumi ya dini. Na hiyo tagiya ni 
nzuri kwa Imamu, nayo ni sunna, ubora na fadhila, kwa kuwa Imamu ni 
mcha Mungu kuliko watu wengine, sasa vipi itatimia hoja ya Imamu 
huyo kwa viumbe?! (Wakati anafanya taqiya)? 


104 — Mashia wanadai kuwa: kuwajua Maimamu ni sharti la kusihi 
kwa imani. Sasa watasemaje kwa wale waliokufa kabla ya kukamilika 
Maimamu kumi na wawili?! Jawabu ni nini kama ikiwa mfu ni Imamu?! 
Wakati baadhi ya Maimamu zao walikuwa hawajui nani atakuwa Imamu 
baada yake! Kwa nini amejaalia hilo liwe sharti la imani?! 


105 — Mwenye "Nahju Albalaagha" anasimulia kuwa Ali 
alipofikiwa na habari kuwa Maanswari wanadai kwamba Uimamu ni wa 
kwao alisema: "Je, mmewapa hoja ya kuwa Mtume wa Allah, Rehema na 
amani ziwe juu yake, amewahusia kuwa wafanyiwe ihsani na makosa yao 
yasamehewe? Wakasema: katika hili kuna hoja gani kwao? Akasema: 
Lau Uimamu ungekuwa ni wa kwao kusingekuwa na wasia kuwahusu 
wao"!® Mashia wanaambiwa: Pia Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, amewahusia Ahli baiti kwa kauli yake: "Nakukumbusheni Allah 
juu ya Ahli baiti wangu". Lau Uimamu ungekuwa ni haki mahususi kwao 
pasi na wengineo wasingehusiwa?! 


106 — Lau kama utaambiwa kuwa kuna mtu anaongoza naye ni 
muumini, mwema, mcha Mungu anawatawala watu ambao baadhi yao ni 
waumini na wengine ni wanafiki. Na kwa fadhila za Allah kwa mtu huyo, 
anawajua watu wanafiki kwa kauli zao. Pamoja na haya, Mtu huyo 
aliwatenga watu wema, kisha akawachagua wanafiki na kuwapa vyeo vya 
kuongoza na kuwatawala watu wakati wa uhai wake. Pia alijikurubisha 
na hao wanafiki na kuwafanya baadhi yao ni wakweze na akafa akiwa 
amewaridhia. Je, unasema nini kuhusu mtu huyu?! 


Basi haya ndio wanayoyaitakidi Mashia kwa Mtume wa Allah, 
Rehema na amani ziwe juu yake! 


107 — Mwanazuoni wa Kishia Alhurru Al-Aamiliyyu anasimulia 
kutoka kwa Abuu Jafari katika kutafsiri kauli ya Allah Mtukufu: {... Wala 
msiwaweke wanawake makafiri katika kifungo cha ndoa zenu...} Sura 
[60] Al-Mumtahinah 10. Amesema: Mwenye kuwa na mwanamke kafiri, 
yaani aliye katika dini isiyo Uislamu. Na huyo mwanamume ni 
Mwislamu. Amtangazie Uislamu huyo mkewe. Akiukubali basi huyo ni 





114 Nahju Albalaagha, (uk 97). 


57 


mkewe na akiukataa basi huyo yupo huru si mkewe. Allah amekataza 
kumuweka mwanamke kafiri katika kifungo cha ndoa."”” 


Mama wa waumini Aisha, Mungu amuwie radhi, lau kama 
angekuwa kafiri aliyeritadi — Allah atukinge na hilo — kama 
wanavyosema Mashia, ingekuwa ni wajibu kumtaliki kwa mujibu wa 
kitabu cha Allah. Au kama Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
hakujua unafiki wake na kuritadi kwake. Na Mashia ndio waliojua hilo! 


108 — Kundi la Khatwaabiyyatu miongoni mwa Mashia linafuata 
mwelekeo kuwa Imamu baada Jafari Swaadigu ni mwanawe Ismaili. 
Wakajibiwa na maulamaa wa Kishia: "Ismaili alikufa kabla ya Abuu 
Abdallah, juu yake amani, na maiti hawi khalifa wa watu hai..." hadi 
mwisho.”"” 


Mashia wanaambiwa: Nyinyi mnatoa hoja ya utawala wa Ali kwa 
kwa kutumia kauli ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake: "Wewe 
kwangu mimi una nafasi ya Haruna kwa Mussa" Ni jambo linalojulikana 
kuwa Haruna alikufa kabla ya Mussa — Amani iwe juu yao! na maiti hawi 
khalifa wa watu hai kwa kukiri kwenu! 


109 — Mashia wanatoa hoja ya kuthibitisha Uimamu wa Maimamu 
zao kumi na wawili kwa kutumia hadithi: "Amri haitoacha kuwa ni azizu 
hadi kwa makhalifa kumi na wawili. Wote ni Wakuraishi" na katika 
riwaya nyingine "Watakuwa maamiri kumi na wawili" na katika riwaya 
nyingine "Amri ya watu haitoacha kuendelea muda wa kuwa 
wametawaliwa na watu kumi na wawili"””'” 


Inasemwa: Hiyo hadithi kwa mapokeo yake yote, ipo wazi kuwa 
hao kumi na wawili watakuwa ni "Makhalifa" na "Maamiri" kwa watu. 
Ni jambo linalojulikana kuwa Maimamu wa Kishia hakuna aliyetawalia 
ukhalifa na uamiri ukitoa Ali na mwanawe Hassani. Kwa hiyo hii hadithi 
ipo katika bonde na Mashia wapo katika bonde lingine. (yaani ipo mbali 
nao). Hizo riwaya hazijawataja hao makhalifa hata mmoja wao! 


110 - Mashia wanadai kuwa: Kama inavyojulikana — ya kwamba 
Maswahaba waliritadi baada ya kufa kwa Mtume, Rehema na amani ziwe 
juu yake, ispokuwa wachache tu. Wanaambiwa mwenye kuritadi kwa 
hakika anaritadi kwa shubha au matamanio ya nafsi. 





15 Wassaailu Asshiatu, (20/542). 
110 Kamaalu Addiini wa Tamaamu An-niimatu, (uk 105). 
117 Imepokewa na Bukhariyyu na Muslmu 


58 


Ni jambo linalojulikana kuwa Shubuhaatu za mwanzoni mwa 
Uislamu zilikuwa zina nguvu sana. Wale waliokuwa imani zao kama 
milima wakati Uislamu ulipokuwa dhaifu. Vipi itakuwa imani yao baada 
ya kudhihiri bendera ya Uislamu na kuenea kwa beramu (bendera) zake?! 


Ama matamanio ya nafsi: Wale waliotoka majumbani mwao na 
kuacha mali zao, na wakaacha utukufu kwa ajili mapenzi ya Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake. Kwa kutii kwao wala sio kwa kulazimishwa, 
vipi wadhaniwe kuwa wameritadi kwa ajili ya matamanio ya nafsi, 
waliyokwishayaacha?! Huku tukijua kuwa kuritadi walikonasibishwa 
nako ni katika nguzo muhimu sana kwa Mashia nayo ni Uimamu. 


111 — Mashia wanaitakidi kuwa Maswahaba wa Mtume, Rehema 
na amani ziwe juu yake, si waadilifu. Lakini tunakuta katika vitabu vyao, 
mapokeo yanayojulisha uadilifu huu bila ya shaka! Miongoni mwa hizo 
ni zile zilizopokewa kutoka kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, ya kuwa amechumbia katika Hija ya kuaga huku akisema: "Allah 
anamnawirisha mja aliyesikia maneno yangu na kuyatia akilini, kisha 
akayafikisha kwa wale wasiyoyasikia..."!'? Na kama Maswahaba si 
waadilifu vipi Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, ampe yoyote 
miongoni mwao, amana ya kufikisha maneno yake kwa wasioyasikia?! 


112 - Mashia mmoja aliulizwa: Hivi Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake, hakutulingania tuchague mke mwema? Pia tujitwalie 
wakwe wakarimu miongoni mwa watu? 


Akajibu: Ndio ametuamrisha hivyo, bila shaka yoyote. 


Akaambiwa: Je, wewe mwenyewe unaridhia kuwa na mkwe mtoto 
wa zinaa? 


Akasema: Najikinga kwa Mwenyezi Mungu na hilo! 


Akaambiwa: Ahaa, nyinyi mnadai — uongo — kuwa Omari bin 
Alkhattwaabu, Mungu amuwie radhi, kuwa yeye ni mtoto wa mwanamke 
mzinifu jina lake ni (Swuhaaku)!”!? Mwanazuoni wenu, Niimatu Llaahi 
Aljazaairiyyu anadai kwa uovu kabisa kuwa Omari alikuwa hatulii 
ispokuwa kwa maji ya wanamume “”” — Mungu atukinge. Pia mnadai 
kuwa binti wa Omari ambaye ni Hafsa alikuwa mnafiki na ni khabithi 
kama baba yake, vilevile ni kafiri! 





18 Alkhiswaalu, (uk 149 — 150), hadithi namba 182. 
1? Alkashkuulu cha Al-Bahreiniyu (3/212), na kitabu "Lagad Shayyaanii Al-Huseiniu" (uk 177). 
20 Al-Anuwaaru An-nuumaaniyyatu, (1/63). 


59 


Je, waonelea kuwa, Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
amemfanya mkwe mtoto wa zinaa?! 


Au, je, Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, anaridhia awe na 
mke fasidi mnafiki?! 


Wallah kwa hakika nyinyi mnamzushia Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake, na Maswahaba zake, kisha mnaridhia wawe na vitu 
ambavyo nyinyi wenyewe hamridhiki kuwa navyo. 


113 — Ikiwa wanafiki na wanaoritadi miongoni mwa Maswahaba 
wamefikia wingi huu wanaoudai Mashia, uislamu ulienea vipi?! Wafarsi 
(Wairani) na Warumi tawala zao ziliporomoka vipi? Vipi ilikombolewa 
Baiti Magdisu?! 


114 — Mwanazuoni wa Kishia, Muhammad Kaashifu Alghutwaau 
anasema kumhusu Ali, Mungu Amauwi radhi: "Pale Ali alipowaona 
makhalifa wawili wa kabla yake — yaani Abuu Bakri na Omari — wakitoa 
juhudi kubwa sana katika kueneza neno la kumpwekesha Mungu, na 
kuandaa majeshi, na kupanua maeneo yaliyokombolewa, 
hawakujipendelea wala hawakufanya ukandamizaji, kwa hiyo 


akawabaiyyi na kuwapa amani"””” 


Kwa hiyo: Abuu Bakri na Omari walieneza neno la kumpwekesha 
Mungu, na kuandaa majeshi kwa ajili ya njia ya Allah, na kukomboa miji 
— kwa kukiri kwa mmoja wa wanazuoni mkubwa wa Kishia — kwa hiyo, 
kwa nini wanawatuhumu kuwa wao ndio vichwa vya ukafiri, unafiki na 
kuritadi?! Kupingana gani huku?! 


115 — Mashia wanatoa ushahidi wa kuritadi kwa Maswahaba baada 
ya kufa kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, kwa kutumia 
hadithi: "Itatokea kwa watu ninaowajua na wanaonijua, wanafukuzwa 
kutoka katika hodhi, nami nitasema: Maswahaba wangu! Maswahaba 
Wan Itasemwa: kwa hakika wewe hujui walichokizusha baada 
yako" 


Mashia wanaambiwa kuwa: hadithi hiyo ni (Aamu) ya wote wala 
hajatajwa yoyote pasi na mwingine, hakuvuliwa Amaaru bin Yaasiri, 
wala Almikdadi bin Al-As' wadu wala Abuu Dhari wala Salmaanu 
Alfaarisiyyu miongoni mwa wale wasioritadi kwa mtazamo wa Kishia! 
Pia Ali bin Abuu Twaalibu mwenyewe hakuvuliwa! Kwa nini 





121 


122 Imepokewa na Bukhariyyu. 
60 


wameihusisha kwa baadhi pasi na wengine?! Kwa hakika kila mwenye 
chuki moyoni mwake dhidi ya yeyote miongoni mwa Maswahaba 
anaweza kudai kuwa hadithi hii inamuelezea Swahaba huyo! 


116 — Maliki bin Al-Ashtaru mmoja wa wafuasi wakubwa wa Ali, 
Mungu amuwie radhi, naye ni miongoni mwa wanaoadhimishwa na 
Mashia anasema: "Enyi watu, hakika Allah Mtukufu Aliyetukuka 
amekuleteeni Mtume Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake, 
akiwa ni mbashiri na muonyaji. Na amemteremshia kitabu, ndani yake 
kumefafanuliwa halali, haramu, faradhi na sunna. Kisha akamchukua 
kwake akiwa ameshatekeleza yale yaliyompasa. Kisha Allah akamuweka 
Abuu Bakri awe khalifa wa watu, naye akaenenda kwa mwenendo wa 
sunna ya Mtume, na Abuu Bakri akamuweka Omari naye akaenenda 
mwendo kama huo."””? Huyu Maliki bin Al-Ashtaru anawasifu Abuu 
Bakri na Omari kwa yale wanayostahiki. Pamoja na hayo kwa nini, 
Mashia — Mungu awaongoze — wanajitia upofu na hawaoni sifa hizi wala 
hawazitaji katika vikao vyao na Huseiniyaati zao ambazo haziachi 
kuwajeruhi watu wawili hao! 


117 — Ibni Hazmi anasema kuhusiana na Ali, Mungu amuwie 
radhi, akiwalazimisha Mashia — kwamba "Ali alimbaiyyi Abuu Bakri 
baada miezi sita ya kuchelewa kumbaiyyi (na hili) haliepukiki kwa 
lazima kuwe na moja ya pande mbili: Imma Ali awe amepatia katika 
kuchelewa kwake na amekosea pale alimpombaiyyi. Au Ali awe 
amepatia katika kumbaiyyi kwake na amekosea pale alipochelewa 
kumbaiyyi!"??? 


118 — Kama Mashia wataambiwa: Kwa nini Ali, Mungu amuwie 
radhi, alinyamaza na kuacha kutetea ukhalifa baada ya kufa kwa Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake — na ukhalifa kama wanavyodai Mashia 
— umeandikwa uwe wa Ali. Wakisema; Kwa sababu Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, amemuhusia asiutumbukize umma katika fitina 
wala kunyanyuliana mapanga baada ya Mtume! Wataambiwa: Kwa nini 
mapanga yalinyanyuliwa kwa watu wa Jamali na Swaffaini?! Katika vita 
hivyo walikufa maelfu ya Waislamu?! Je, nani anastahiki upanga? Je, 
dhalimu wa kwanza, au wa nne au wa kumi... nk?! 


119 — Mashia hawataji tofauti kubwa iliyopo baina ya Mitume na 
Maimamu, hadi Shehe wao Almajlisiyyu alisema kuhusiana na Uimamu: 
"Wala hatujui upande wa kutosifika kwao kiutume ispokuwa kwa 





123 Maaliki bin Al-Ashtaru — Khutubatu Waaraauhu, (uk 89), na "Al-Futuuhu) cha Ibni Aathamu, 
(1/396). 
124 Al-Fiswalu fii Al-Milalu Wal ahawaau Wannihalu, (4/235). 


61 


kumchunga Mtume wa mwisho. Wala haiingii akilini mwetu tofauti kati 
ya Utume na Uimamu."””” 


Swali: Kama ni hivyo, ni nini umuhimu wa itikadi ya Mtume wa 
mwisho?! Kama kazi na mambo yanayowahusu Mitume pasi na watu 
wengine yakiwemo kwa maasumiina, kufikisha ujumbe kutoka kwa 
Allah, kufanya miujiza na mengineyo hayajasimama kwa kufa kwa 
Mtume wa mwisho Muhammad, Rehema na amani ziwe juu yake, lakini 
yanaendelea baada yake kwa watu kumi na wawili?! 


120 — Mashia wanadai kuwa: Wajibu wa kuwasimika Maimamu 
unarejea katika msingi wa "Upole."”?? Jambo la kushangaza, ni kwamba 
Imamu wao wa kumi na mbili amejificha akiwa mdogo wala hajatokea 
hadi leo! "Upole" gani huo kwa Waislamu kwa kusimikwa kwake 
Uimamu?! 


121 — Mashia wanadai kuwa: Maimamu wao ni maasumiina.””” 


Kwa hakika yamepokewa kwa makubaliano yale yanayopingana na hili. 
Chukua mfano: 


(A) — Hassani bin Ali alikuwa anamkhalifu baba yake Ambaye ni 
Ali pale alipotoka kupambana na wanaotaka haki ya damu ya Athumani. 
Mungu amuwie radhi. Hapana shaka kuwa mmoja wa wawili hao 
amepatia na mwingine amekosea. Na wote wawili ni Maimamu walio 
maasumu kwa Mashia! 


(B) — Huseini bin Ali alimkhalifu Hassani nduguye katika kadhia 
ya suluhu na Muawiya, Mungu amuwie radhi. Hapana shaka kuwa 
mmoja wa wawili hao amepatia na mwingine amekosea. Na wote wawili 
ni Maimamu walio maasumu kwa Mashia! 


(C) — Baadhi ya vitabu vya Kishia vimesimulia kauli ya Ali: 
"Msitosheke na maneno yangu kuwa ni haki, au ushauri wa uadilifu, kwa 
hakika mimi si mwenye kusalimika na kukosea."”””. 


125 Bihaaru Al-Anuwaaru (26/28). 

126 Yaani UImamu — kwa Mashia — ni kama Utume, nao ni upole kutoka kwa Allah. Kwa hiyo ni 
lazima katika kila zama kuwe na Imamu mwongozaji anakuwa khalifa wa Mtume katika kazi za 
kuongoza watu, kuwapa maelekezo na kupanga mambo yao na maslahi yao.... hadi mwisho. Tazama: 
"Al-Imaamatu wa Annaswu" cha Ustadhi Faisal Nuru, uk 290. 

127 Na kuwa Maasumi kwa Mashia ina maana kuwa: (Imamu amekingwa na madhambi madogo na 
makubwa, haterezi katika fatwa wala hakosei katika kujibu, haghafiliki, hasahau, hafanyi upumbavu 
kwa chochote katika mambo ya kidunia". Kama ilivyo katika kitabu Mizani Al-Hikmati (1/174). Pia 
tazama: "Agaaidu Al-Imaamiyati" (uk 51), na "Bihaaru Al-Anwaari" (25/350 — 351). 

128 " A lkaafii" (8/256), "Bihaaru Al-Anwaari" (27/253). 


62 


122 — Mashia wa zama hizi wameshambulia sana wanazuoni wa 
Kisunni katika miji ya Maka na Madina kwa sababu ya fatuwa zao za 
kujuzisha kutaka msaada kwa makafiri "kukiwa na dharura" ili 
kupambana na wachafuzi na walioritadi. Kisha tumekuta kuwa shehe wao 
mashuhuri Ibnu Almutwaharu Alhuliyyu ananukuu katika kitabu chake 
"Muntahaa Attwalabi fii Tahgiiki Almadh-habi"””” ananukuu ijimai ya 
Mashia — ispokuwa shehe wao Attuusiyyu — kuwa inajuzu kuwataka 
msaada "Ahli Dhimmati katika kuwapiga vita waliochupa mipaka"!! Eeh! 
Kujipinga gani huku?! 


123 — Miongoni mwa misingi ya Mashia ni kuwa Uimamu 
unathibiti kwa mwenye kudai kuwa ni Imamu miongoni mwa watu wa 
Ahli baiti kisha akadhirisha mambo ya kinyume na kawaida 
yanayojulisha ukweli wake. Na Mashia hawakuthibitisha Uimamu wa 
Zaidi bin Ali ijapokuwa amedai kuwa yeye ni Imamu, na mkabala wake 
wamethibitisha Uimamu wa Mahdi wao aliyeghibu na ambaye hajadai 
kuwa yeye ni Imamu wala hajadhihirisha kitu kwa kughibu kwake akiwa 
mdogo — kama wanavyoitakidi. 


124 — Miposhuka kauli ya Allah Mtukufu {Hakika Mwenyezi 
Mungu anakuamrisheni mzirudishe amana kwa wenyewe...) Sura [4] An- 
Nisaa” 58. Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, aliwaita Banii 
Shaibatu na akawapa ufunguo wa Kaaba na akasema: "Uchukueni enyi 
banii Twalhatu uwe kwenu milele na milele hadi siku ya Kiama, 
hatokunyang`anyeni ispokuwa mtu dhalimu"”?” Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, anasema haya katika jambo ambalo halihusu 
kingine ispokuwa utumishi wa Kaaba. 


Kwa nini hakusema maneno kama hayo katika jambo la ukhalifa 
wa Ali? Nalo ni jambo muhimu kwa Waislamu wote na lina maslahi ya 
wengi?! 


125 — Mashia wamezusha hadithi isemayo: "Allah amemlaani yule 
asiyeshiriki katika jeshi la Usama."””” Wanakusudia kumlaani Omari, 
Mungu amuwie radhi! Na imewapita kuwa jambo hilo linawalazimu wao 
mambo mawili: 





129 
(2/985). 

130 Imepokewa na Attwabaraaniyyu katika AlkAbuuru na katika Al-Auswatu (Majmaa Azzawaaidu 

3/285). 

BI Tazama: "Al-Muhaddhabu" cha Ibni Al-Buraaju (1/13), (Al-Ilidhwaahu" cha Ibni Shaadhaani (uk 

454), "Wuswulu Al-Akhbaaru) cha Al-Aamiliyyu (uk 68). 


63 


(A) — Ali awe ameshiriki. Na huku ni kiukiri kwao Uimamu wa 
Abuu Bakri. Kwa sababu Ali ameridhia kuamrishwa na Amiri 
aliyesimikwa na Abuu Bakri! 


(B) — Au waseme kuwa Ali hakushiriki katika jeshi hilo, na hapo 
inampata kile walichokiongopa! 


126 — Mashia wanadai kuwa Ali, Mungu amuwie radhi, ana nakala 
ya Our'an iliyopangwa kulingana na kuteremka kwake! Patasemwa: Ali, 
Mungu amuwie radhi, alitawala ukhalifa baada ya Athumani, Mungu 
amuwie radhi, kwa nini hakuutoa huo msahafu uliokamili wenye 
kusalimika?! Kwa vile misahafu yetu ya sasa ni ile ilipokewa kutokana na 
riwaya za Ali, Mungu amuwie radhi, wala haijapangwa kulingana na 
kuteremka kwa Our'an. 


Mashia wanadai kuwapenda Ahli Baiti na kizazi cha Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, lakini sisi tunakuta kwa Mashia mambo 
yanayopingana na hayo mapenzi. Kiasi ambacho wamekanusha nasaba za 
baadhi ya hicho kizazi. Kama Rukia na Ummu Kulthuumi mabinti wa 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake! Na Abbasi amabaye ni ami wa 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, walimtoa pamoja na wanawe 
wote. Na zuberi bin Swafiyyatu shangazi wa Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake. Pia Mashia hawawathamini sana baadhi ya watoto wa 
Fatuma, Mungu amuwie radhi, kama Zaidi bin Ali, na mwanawe Yahya, 
Ibrahimu na Jafari watoto wa Mussa Alkaazimu. Mashia wanawatukana 
Jafari bin Ali ndugu wa Imamu wao Hassani Al-Askariyu. Na 
wanaitakidi kuwa Hassani bin Hassani (Almuthannaa), na mwanawe 
Abdallah (Almahdhu), na mwanawe Muhammad (Annafsu Azzakiyatu) 
waliritadi! Na hivyo hivyo, Mashia wameitakidi kuhusu Ibrahimu bin 
Abdallah, Zakariya bin Muhammad Albaagiru, Muhammad bin Abdallah 
bin Huseini bin Hassani, Muhammad bin Oaasimu bin Huseini na Yahya 
bin Omari... nk. Madai ya kuwapenda Ahli baiti yapo wapi?! Na hilo 
linashuhudiwa na maneno ya mmoja wao: "Banii Hassani bin Ali 
wengine walikuwa na matendo mabaya wala hayachukuliwi kuwa ni 
tagiya."”?? Pia kuna makubwa kuliko haya na mabaya zaidi. 


128 — Kwa hakika Mashia wanawakufurisha Ahli baiti wote wa 
karne ya mwanzo!! Pale ilipokuja katika habari na vyanzo vyao vya 
kutegemewa: ya kwamba watu wa baada ya Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake waliritadi ispokuwa watatu tu (Salamani na Abuu Dharri 
na Mikidadi) na baadhi ya Mashia wanawafikisha watu saba. Katika saba 





132 Tangiihu Al-Magaali (3/142). 


64 


hao hakuna hata Ahlu baiti mmoja)””” Kwa hiyo wamewahukumu wote 
kuwa ni makafiri na wameritadi — Mungu atukinge. 


129 — Hassani, Mungu amuwie radhi, — licha ya wingi wa wafuasi 
wake — alisamehe ukhalifa kwa Muawiya, Mungu amuwie radhi, wakati 
ambapo Huseini nduguye, Mungu amuwie radhi, — licha ya uchache wa 
wafuasi wake — alipambana na Yazidu bin Muawiya na kumtokea. Na 
wote wawili — Hassani na Huseini — ni Maimamu maasumu kwa Mashia! 
Kama kitendo cha Hassani ni haki na ni sawasawa kusamehe pamoja na 
kuwepo wafuasi, basi kitendo cha Huseini cha kutoka bila ya wafuasi ni 
batili. Na kinyume chake ni sahihi! Pia hakika Mashia wameweka wazi 
kuwakufurisha baadhi ya Ahli baiti! Kama Abbasi ami wa Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake. Waliomdaia kuwa: Kauli ya Allah 
Mtukufu imeshushwa kwa ajili yake: /Na aliyekuwa hapa kipofu, basi 
atakuwa kipofu Akhera, na atakuwa aliyeipotea zaidi Njia.} Sura [17] Al- 
Isra’ 72. 


Pia mtoto wake ambaye ni Ibni Abbasi mtaalamu wa umma na 
mfasiri wa Qur'an. Katika Alkaafii yamekuja yale yanayokusanya 
kumkufurisha na kuwa yeye ni mjinga mpumbavu wa akili!(135) 


Katika Rijaalu Alkashiyyu: "Ewe Mola walaani wanangu wawili, 
fulani na fulani, watie upofu macho yao kama zilivyopofuka nyoyo 
zao..."!!!??? na haya yamefafanuliwa na shehe wao Hassani 
Almustafawiyyu aliposema: "Wawili hao ni Abdallah bin Abbasi na 
Ubaidullah bin Abbasi"? 


Pia mabinti wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake — 
ispokuwa Fatuma — wamefikwa na chuki za Mashia, lakini pia baadhi ya 
Mashia walikanusha kuwa hao si mabinti wa Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake!”?? 


Yapo wapi mahaba yanayodaiwa kwa Ahli baiti?! 


130 — Katika zama za ukhalifa wa Abuu Bakri, Mungu amuwie 
radhi, — Ali, Mungu amuwie radhi, alishiriki katika vita vya walioritadi, 
na akajitwalia mjakazi miongoni mwa mateka wa (Banii Haniifatu), 


33 Tazama: kitabu cha Sulaimu bin Qaisi Al-Aamiriyyu, (uk 92). Na kitabu Al-Rawadhwatu min 
Alkaafii (8/245). Na "Hayaatu Al-Ouluubi" cha Al-Majlisiyyu — Faarisiyyu — (2/ 640). 

% "Rijaalu Alkashiyyu", (uk 53). 

3 Usuulu Alkaafii, (4/247). 

% Rijaalu Alkashiyyu, (uk 53), "Muujamu Rijaali Al-Hadithi" cha Khuwaaiyyu, (12/81). 

7 Rejeo lililotangulia, la Alkashiyyu. 

38 Kashfu Al-Ghitwaai, cha Jafari Annajafiyyu, (uk 5), na Daairatu Al-Maarifu Al-Shi-iyyati cha 
Muhsini Al-Amiinni, (1/27). 





65 


baadaye akamzalia mtoto aitwaye (Muhammad bin Alhanafiyyati). Na 
hili linalazimisha kwamba Ali haoni kama utawala wa Abuu Bakri ni 
batili. Na kama si hivyo, basi kilichojengwa juu ya batili nacho ni batili. 


131 — Maneno yaliyonukuliwa kutoka kwa Jafari Asswaadigu 
yanatofautiana katika mambo mengi. Kwa mfano hutapata jambo — la 
kifigihi — ispokuwa litakuwa na kauli mbili au zaidi zinazopingana. 
Mfano: Kisima kilichoingiwa na najisi, mara amesema kuwa kisima ni 
bahari hakinajisiki na kitu, kisha akasema mara nyingine, maji yake yote 
yanatolewa. Na mara nyingine akasema, zinaondoshwa kutoka katika 
kisma hicho ndoo saba au sita. Na mmoja wa wanazuoni wa Kishia 
alipoulizwa: kunatokeka vipi katika kupingana kama huku? Akasema: 
mwenye kujitahidi anajitahidi baina ya kauli hizi na anaitia nguvu kauli 
moja na kauli nyingine anazichukulia kuwa ni "tagiya"! Akaambiwa: Je, 
kama mujitahidi mwingine akajitahidi na kuipa nguvu kauli isiyo ile 
iliyotiwa nguvu na mujitahidi wa kwanza, aseme nini kwa kauli za 
mujitahidi mwingine? Akasema: Anasema kitu hicho hicho, ya kwamba 
hiyo ni tagiya! Akaambiwa: Je, kama yatapotea madhehebu ya Jafari 
Asswaadigu!! Kwa sababu hakuna jambo alilonasibishwa nalo ispokuwa 
linategemewa kuwa ni tagiya, kwani hakuna mafungamo ya kupambanua 
baina ya yale ya tagiya na yale yasiyo ya tagiya! 


132 — Vitabu vya hadithi vinavyotegemewa kwa Mashia ni: 
"Alwasaailu" cha Alhurru Al-Aamiliyyu, aliyekufa mwaka 1104 Hijiriya, 
"Albihaaru" cha Almajlisiyyu aliyekufa mwaka 1111 Hijiriya na 
"Mustadraku Alwasaailu" cha Atwabrisiyyu aliyekufa mwaka 1320 
Hijiriya vyote ni vya mwishoni! Ikiwa wamekusanya hadithi hizo kwa 
njia ya sanadi na mapokezi vipi akili iamini mapokezi ambayo 
hayakusajiliwa kwa muda mrefu wa kipindi cha karne kumi na moja au 
kumi na tatu?! 


133 — Kuna riwaya na hadithi nyingi zilizopo katika vitabu vya 
Kishia kutoka kwa Ahli Baiti zinazoafikiana na zile zilizopo kwa 
Masunni. Sawa sawa kiitikadi na kukanusha bidaa au mengineyo. Lakini 
Mashia wanazitoa kutoka katika udhahiri wake kwa kuwa haziafikiani na 
matamanio yao kwa madai ya kuwa hizo ni tagiya! 


134 — Mwenye kitabu "Nahju Albalaagha" — nacho ni miongoni 
mwa vitabu tegemeo kwa Mashia — ananukuu namna Ali alivyomsifu 
Abuu Bakri na Omari, Mungu awawie radhi wote. Mfano aliposema 
kuhusu Abuu Bakri "Dhahabu safi, nguo yenye dosari ndogo, heri zake 
zimepatia na shari zake zimepita, ametekeleza twaa ya Allah, na kumcha 


66 


kwa haki."””” Mashia wanatahayari kwa sifa kama hizi zinazokhalifu 
itikadi zao za kuwatia dosari Maswahaba. Na wanazibebesha kauli hizi 
"utagiya"!! Na hakika si jinginelo, Ali alisema maneno kama hayo kwa 
ajili ya kuwarekebisha wale wanaoitakidi kuwa ukhalifa wa Mashehe 
wawili ni sahihi pia kuzivutia nyoyo zao. Yaani Ali alitaka kuwahadaa 
Maswahaba! Hili linawalazimisha Mashia kuwa Ali alikuwa mnafiki 
muoga anayedhihirisha yale anayoyaficha. Na hili linatofautiana na yale 
wanayoyasimulia kuhusu Ali, kwamba yeye ni shujaa wa kusema haki... 
nk. 


135 — Mashia wanadai Umaasumu wa Maimamu zao — kama 
inavyojulikana — na hili limewatatiza Mashia wengi kwenye riwaya 
nyingi zenye kusema Maimamu ni kama watu wengine, inajuzu kwao 
kupatwa na kusahau na kukosea..., hadi mwanazuoni wa Kishia 
Almajlisiyyu amekiri kuwa: "Mambo yanatatiza mno, kwa sababu ya 
ushahidi wa habari na aya nyingi zinazojulisha kutokea kwa kusahau kwa 
Maimamu... "049 


136 — Hassani Al-Askariyyu Imamu wa Kumi na moja wa Kishia 
amekufa bila ya kuacha mtoto (wa kiume), na ili nguzo za madhehebu ya 
Shia Imamiya isiporomoke jamaa mmoja jina lake ni "Athumani bin 
Saidi" amedai kuwa Al-Askariyyu ana mtoto wa kiume aliyejificha akiwa 
na umri wa miaka mine. Na huyo mtoto ndio wakili wake. 


Ajabu ilioje! Kwa Mashia! Wanadai kuwa wao hawakubali 
ispokuwa kauli ya maasumu. Haya! Hapa wanakubali madai ya mtu 
mmoja asiye maasumu katika jambo la itikadi yao muhimu sana!! 


137 — Mashia wanamshambulia Marwani bin Alhakamu na 
kumpachika kila ovu. Kisha wanajipinga na kusimulia katika vitabu vyao: 
Ya kuwa Hassani na Huseini, Mungu awawie radhi, walikuwa wakisali 
nyuma yake!””? 


Ajabu ni kwamba huyu Muawiya bin Marwani amemuoa mjane wa 
mtoto wa Ali, mungu amuwie radhi!! Kama walivyoeleza watu wa 
nasaba.””” Pia Zainabu binti Hassani "Almuthanaa" Aliolewa na mjukuu 





13 Nahju Albalaagha, (uk 350), Tahakiki ya: Subhiyyu Al-Swaalihu. 

14 Bihaaru Al-Anwaaru, (25/351"). 

41 Bihaaru Al-Anwaari, (10/139). Annaaadiru cha Al-Ruwaandiyyu (uk 163). 

142 Nasabu Ouraishi cha Muswaa bin Azzubeiriyyu, (uk 45). Na Jamharatu Ansaabu Al-Arabu cha Ibni 
Hazmi (uk 87). 


67 


wa Marwani: Walidi bin Abdilmaliki.””” Pia Walidi alimuoa: Nafisa 
binti Zaidi bin Hassani bin Ali.””” 


138 — Mashia katika visa vyao vingi juu ya Mahdi aliyeghibu — 
wanadai ya kwamba huyo Mahdi alipozaliwa "Ndege kutoka angani 
walimteremkia na kupangusa mabawa yao katika kichwa na uso na 
sehemu nyingine za mwili wake kisha wakaruka! Alipoulizwa baba yake 
alicheka na kusema: Hao ni malaika wa mbinguni wameshuka kumbariki 
mtoto huyu, nao ni walinzi wake atakapotoka."”””? 


Swali: Maadamu Malaika ndio maanswari wake, kwa nini kuwe na 
hofu na kuingia katika Sirdabu?! 


139 — Mashia wameweka shuruti kadhaa kwa Imamu: Miongoni 
mwazo: Awe mtoto mkubwa kwa baba yake, asioshwe ispokuwa na 
Imamu, na Guo la Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, liwe 
linamtosha, awe mjuzi kuliko watu wote, asipatwe na janaba, wala haoti, 
na anajua ghaibu! nk. 


Lakini — baadaye — wametumbukia katika tatizo kwa masharti 
haya!! Kwa sababu tumekuta kuwa baadhi ya Maimamu hawakuwa 
wakubwa kuliko ndugu zao, kama Mussa Alkaazimu na Alhassani Al- 
Askariyyi. Na baadhi yao hawakuoshwa na Imamu, kama Ali Ridhwaa 
hakuoshwa na mwanawe Muhammad Aljawaadi kwani umri wake 
hakufikia miaka minane kwa wakati huo. Vilevile Mussa Alkaazimu 
hakuoshwa na mwanawe ambaye ni Ali Ridhwaa kwa kuwa alijificha 
kwa wakati huo. Pia Huseini bin Ali hakuoshwa na mwanawe Ali Zeini 
Al-Aabidiina kwa kuwa alikuwa kitandani (mgonjwa) vilevile kwa 
kuzuiwa na maaskari wa Ibni Ziyaadi wasifanye hilo. 


Na baadhi ya Maimamu Guo la Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, haliwatoshi, mfano: Muhammad Al-Jawaadi ambaye hakuvuka 
umri wa miaka minane wakati anakufa baba yake. Pia mwanawe 
amabaye ni Ali bin Muhammad Ambaye alikufa akiwa mdogo. 


Na baadhi ya Maimamu hawakuwa wajuzi kuliko watu wote. 
Kama wale waliokuwa watoto. Na baadhi yao, maandiko yamekuja na 
kuwahusu — miongoni mwa habari za Kishia — kwamba anaota na 
kupatwa na janaba. Kama Ali na watoto zake wawili Hassani na Huseini, 
Mungu awawie radhi, pale waliposimulia kuwa Mtume, Rehema na 





143 Nasabu Quraishi, (uk 53). Na Jamharatu Ansaabu Al-Arabu (uk 108). 

144 Umdatu Twaalibu fii Ansaabu Aali Abuu Twaalibu, cha Ibni Anbatu Al-Shiiyyu, (uk 111), na 
twabakaatu ibn Saadi, (5/34). 

145 Rawdhatu Al-Waahidhiina, (uk 260). 


68 


amani ziwe juu yake amesema: "Si halali kwa yoyote awe na janaba 
katika msikiti huu ispokuwa mimi, Ali, Fatuma, Hassani na Huseini."””” 


Ama elimu ya ghaibu huu ni uongo Allah ameshaurudi katika 
kitabu chake. 


140 — Mashia wanadai kuwa Imamu lazima awe ametajwa katika 
"maandiko". Kama ni hivyo, tusingekuta tofauti nyingi baina ya makundi 
ya Kishia kuhusu suala la Uimamu, kila kundi linadai "lina maandiko" 
juu ya Imamu wake! Sasa nini kinafanya kundi hili liwe bora kuliko 
lingine?! Kwa mfano kundi la Alkaysaaniyyatu linadai kuwa Imamu wa 
baada ya Ali, Mungu amuwie radhi, ni mwanawe "Muhammad bin Al- 
Hanafiyyatu", na hivyo hivyo. 


141 — Baadhi ya Mashia wanamzushia Aisha, Mungu amuwie 
radhi, na wanamtuhumu kwa yale waliyomtuhumu watu wa Ifki — Mungu 
atukinge na hayo — kama ilivyotangulia. Wanaambiwa: mambo yakiwa 
kama mnavyozusha, kwa nini Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
hakumtekelezea adhabu naye Mtume ndiye aliyesema "Naapa kwa Allah, 
lau Fatuma binti Muhammad angeiba ningemkata mkono wake."?!04” 
Kwa nini Ali hakumtekelezea adhabu, na Ali haogopi lawama za mtu 
kwa ajili ya Allah?! Kwa nini Hassani hakumtekelezea adhabu pale 
alipotawala?! 


142 — Mashia wanaitakidi kuwa elimu imehifadhiwa kwa 
Maimamu zao. Na hao Maimamu wamerithi kitabu na elimu wasiyoirithi 
watu wengine. Wao wana: "Swahifatu Aljaamia" (kitabu chenye 
kukusanya kila kitu) na "Kitabu cha Ali" na "Al-Abaytwatu" na "Diwani 
Alshiia" na "Aljifru". Na vitabu hivyo vya kizushizushi ndani yake kuna 
kila wanachokihitaji watu. Nini faida ya vitabu hivi vilivyojificha tangu 
kughibu kwa Mahdiyyu?! 


Pia panaulizwa: Vipo wapi "vyanzo hivyo" leo hii? Anangoja nini 
"huyo mngojewa wao" hadi atokee kwa watu? Je, watu wanamuhitaji 
kwa ajili ya dini yao? Kama wanamuhitaji, tangu kujificha kwa Imamu 
kunakodaiwa kwa zaidi ya karne kumi na moja kwa nini umma unabaki 
mbali na vyanzo vya kuongoka kwake? Nini dhambi ya vizazi vyote hivi 
hadi vinanyimwa hazina hizo? Na kama umma hauna haja na vyanzo 
hivyo, sasa madai yote haya ya nini? Kwa nini Mashia wanaoepushwa na 
chanzo cha uongofu wao wa kweli? Nacho ni kitabu cha Allah na Sunna 
ya Mtume wake, Rehema na amani ziwe juu yake?! 





146 Uyuuni Akhibaari Al-Ridhwaa. (2/60). 
147 Imepokewa na Bukhariyyu. 


69 


143 — Mashia katika vitabu vyao wanataja mwendo wa Huseini 
hadi kwa watu wa Alkufa kisha wakamdhalilisha na kumuua na hiyo ndio 
iliyokuwa sababu ya watu kuritadi ispokuwa watu watatu. Kwa hiyo, 
kama angekuwa anajua yajayo — kama wanavyodai — kwa nini 
aliwaendea?! 


144 — Mashia wanadai kuwa sababu za kufichikana kwa Imamu wa 
kumi na mbili ni hofu ya kuuwawa. Wanaulizwa: Kwa nini Maimamu wa 
kabla yake hawakuuwawa?! Nao walikuwa wakiishi katika dola za 
makhalifa, nao ni wakubwa, vipi auliwe naye ni mtoto mdogo?! 


145 — Mashia wanadai kuwa wao wanategemea hadithi 
"zilizosahihi kwa njia ya Ahli Baiti"””” Na hili ndani yake kuna kuzuga 
na kuhadaa, kwa kuwa wao wanamchukulia kila mmoja katika Maimamu 
wao kumi na wawili kuwa ni kama Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, na maneno yake ni kama 
maneno ya Allah na Mtume wake. Kwa hiyo, ni mara chache kuona 
maneno ya Mtume katika maandiko yao. Kwa sababu wao wametosheka 
na yale yaliokuja kutoka kwa Maimamu zao. Vilevile: sio sahihi kwamba 
wao wanayategemea yale yaliokuja kwa njia ya Ahli baiti (wote), kwa 
hakika, wanategemea njia ya Maimamu wao tu. Kwa mfano, 
hawawategemei wajukuu wa "Hassani". 


146 - Pia wanaulizwa: nyinyi mnategemea yale yaliokuja kwa njia 
ya "Maimamu zenu wa Ahli baiti" kama mnavyodai. Inajulikana kuwa, 
hata mmoja miongoni mwa Maimamu zenu hajakuwa na Mtume, Rehema 
na amani ziwe juu yake, huku huyo Imamu akiwa ni mwenye umri wa 
kufahamu mambo ispokuwa Ali bin Abuu Twaalibu, Mungu amuwie 
radhi, Je, Ali ataweza kunukuu kila sunna ya Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake, kwa vizazi vya baada yake?! Kivipi? Na Mtume, Rehema 
na amani ziwe juu yake, alikuwa akimfanya Ali kuwa khalifa wake kwa 
baadhi ya nyakati au akimtuma — tena kwa kukiri kwenu? Kwani Ali 
hakuwa ni mwenye kuongozana na Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, kwa wakati wote. 


Vilevile, vipi Ali, Mungu amuwie radhi, aweze kunukuu hali za 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, hali ambazo wakeze ndio 
wamehusika kuzinukuu? 


Kwa hiyo, Ali peke yake hawezi kunukuu Sunna zote za Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, kukufikishiani nyinyi! 





48 Aslu Al-Shia Wa Usuuluhaa, cha Muhammad Huseini Aalu Kaashifu Al-Ghatwaau. (uk 83). 


70 


147 — Inasemekana kuwa: Miji mingi ya Kiislamu imefikiwa na 
elimu kuhusu Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, si kwa njia ya 
Ali, Mungu amuwie radhi, na wengi wa wale waliofikisha juu ya Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, si kwa njia ya Ahli baiti wake! Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, alimpeleka As-adu bin Zuraaratu 
kwenda Madina akawalinganie watu katika Uislamu, na kuwafundisha 
Maanswari Our'an, na dini. Akampeleka Al-Alaa bin Alhadhramiyyu 
Bahreini kwa kazi kama hiyo, Muaadhi na Abuu Mussa kawapeleka 
Yemeni. Itaabu bun Usaidi kampeleka Maka. Uwapi wito wa Kishia wa 
kwamba hakuna anayefikisha juu ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake, ispokuwa Ali au mtu miongoni mwa Ahli baiti wake?! 


148 — Mashia katika vitabu vyao wanakiri kuwa wao 
hawakufikisha elimu ya halali na haramu, matendo ya hija ila kwa njia ya 
Abuu Jafari Albaagiru. Na hili linamaanisha kuwa Abuu Jafari Albaagiru 
hajawafikishia kitu kutoka kwa Ali! Vitabu vya Kishia vinasema: "Kabla 
ya kuwepo Abuu Jafari. Mashia walikuwa na matendo ya hija yao, halali 
na haramu, hadi alipokuja Abuu Jafari na kuwafungua na kuwabainishia 
matendo ya hija yao, halali na haramu hadi watu wakawa wakimtolea 
hoja baada ya kuwa wanapata hoja kwa watu.”””. 


Swali: Kabla ya Albaagiru, Mashia walikuwa wanamwabudu 
Allah vipi?! 


149 — Mashia wanapingana wenyewe kwa wenyewe na 
wanamuhukumu yule anayedai kuwa amemuona Mahdi wao 
Anayesubiriwa kuwa mtu huyo ni mwadilifu na mkweli. Shehe wao 
Almumgaanii anasema: "Mtu anapata utukufu kwa kumuona huyo hoja — 
Allah awahishe kutokea kwake na ajaalie awe kikomboleo chetu dhidi ya 
kila machukizo! - baada ya kughibu kwake. Tunatolea ushahidi jambo 
hilo kuwa mtu huyo yupo katika daraja ya juu zaidi ya daraja ya uadilifu 
ya lazima" 5” 


Wataulizwa: Kwa nini hamuipitishi hukumu hii kwa yule 
aliyemuona Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake?! Na huyo ni 
mtukufu wa daraja na ni mbora zaidi kuliko huyo hoja wenu?! 


150 — Mashia wanapingana wenyewe kwa wenyewe na kuzikataa 
riwaya za mwenye kumpinga Imamu miongoni mwa Maimamu zao, kwa 
hiyo wanazikataa riwaya za Maswahaba kwa ajili hii. Kisha tunawakuta 
hawatekelezi jambo hilo hilo kwa Mashia ambao waliotangulia pale wale 





14 Usulu Alkaafii, (2/20), Tafsiri Al-Abaashiyyu, (1/252 — 253), Al-Burhaanu, (1/386), Rijaalu 
Alkashiyyi, (uk 425). 
150 Tangiihu Al-Magaali, (1/211). 


71 


waliowapinga baadhi ya Maimamu zao! Shehe wao Alhurru Al- 
Aamiliyyu amesisitiza kuwa Maimamia wamezifanyia kazi habari za 
"Alfutwahiyyatu"”??” na habari za "Alwaagifiyatu"””” na habari za 
"Annaawuusiyyatu"”?”” Makundi yote haya matatu yanapinga baadhi ya 
Maimamu wa Kishia wale kumi na wawili, licha ya hivyo, 
wanayazingatia makundi hayo kuwa ni miongoni mwa watu wa 
kutegemewa (thikaatu).””” Wala hawafanyi kitu kama hicho kwa 
Maswahaba wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake! 


151 — Kundi kubwa la wanazuoni wa Kishia wanaitakidi kuwa 
kitabu chao "Alkaafii" cha Alkiliiniyyu kina hadithi sahihi, dhaifu na 
Maudhui. Na ni jambo lililokubalika miongoni mwa Mashia kuwa kitabu 
hiki kimeonyeshwa kwa Mahdi wao aliyeghibu — kama wanavyodai — 
naye akasema kuwa "Kinawatosha Shia wetu"??? 


Swali: Kwa nini hakupinga zile hadithi maudhui zilizomo ndani ya 
kitabu hicho?! 


152 — Shehe wa Kishia Almuhammadaniyu anasema katika kitabu 
Misbaahu Alfagiihi: "Wigo wa kukubali hoja ya ijimai ni kile 
kilichokubaliwa na maoni ya waliokuja baadae si kwa kukubaliana wote, 
wala kukubaliana katika zama moja, lakini kwa kuona maoni ya 
maasumu kwa njia ya fikra ya moja kwa moja..."”?? Kwa hiyo wao 
wanajua rai ya wale walioghibu miongni mwao inayounga mkono ijimai 
kwa njia ya fikra ya moja kwa moja ambayo inaweza kukosea. Wakati 
huo huo wanaikataa ijimai iliyothibiti kihisia! Tazama kupingana huku! 


153 — Mashia wanakiri kuwa mmoja wa wanazuoni wao mkubwa 
ni Ibnu Baabawiyah Algummiyu mwenye kitabu "Man laa yahdhuruhu 
Alfagiihu" (Asiyefikwa na mwanazuoni) moja ya vitabu vinne 
vinavyofanyiwa kazi na Mashia. Wanakiri kuwa huyu mwanazuoni 
"anadai ijimai katika jambo na kudai ijimai katika jambo lingine 
lililokinyume na la kwanza"”?”. Hadi mmoja wa wanazuoni wao alisema 


`l Hao ni wafuasi wa Abdallah "Al-Aftwahu" bin Jafari Al-Swaadig. 

° Hao ndio wale amabao walioishia kwa Musa bin Jafari na hawakukubali ulmamu wa wale wa baada 
yake. 

?? Wafuasi wa mtu aitwaye Naawuusu au ibni An-naawuusu. Nao wanasema kuwa Jafari bin 
Muhammad hajafa, naye ndiye Mahdiyu. 

>4 Kwa mfano: tazama: Rijaalu Alkashiyyu, (kurasa: 563, 565, 570, 612, 616, 597, 615). 

?? Utangulizi wa Alkaafii, na Huseini Ali, "uk 25), raudhwaatu Al-jannaatu cha Alkhuwansaariyyu, 
(6/109), Asshia cha Muhammad Swaadiqu Asswadru, (uk 122). 

% Misbahu Al-faqiihi, (uk 426), Al-Ijitihadi wa At-qliidu, (uk 17). 

7 Jaamiu Al-Magaali fiimaa yataalaqu biahwaaali Al-hadiithi warrijaali, Al-Twariihiyyu, (uk 15). 





72 


"Kwa njia yake hii ya kudai ijimai, vipi atategemewa na kuaminiwa yale 
anayoyanukulu"”??. 


154 — Miongoni mwa maajabu ya Mashia ni kuwa, 
wanapokhitalafiana katika jambo na ikawa moja ya kauli mbili 
inajulikana msemaji wake na nyingine hajulikani msemaji wake, basi ya 
kweli kwao wao ni ile kauli iliyosemwa na mtu asiyejulikana msemaji 
wake! Kwa kuwa wao wanadai kuwa huenda hiyo ikawa ni kauli ya 
Imamu maasumu! Hadi pale shehe wao Alhurru Al-Aamiliyyu 
alipowakosoa na kusema kwa mshangao: "Na kusema kwao kuwa ni 
sharti kitu kisichojulikana nasaba kuingia kwa Maimamu ni jambo la 
kushangaza sana na geni mno. Je, lina ushahidi gani? Vipi litajulikana ni 
maasumu au ni dhana yake."”””. 


155 — Shehe wa Kishia Almajlisiyyu anasema: Kulielekea kabri ni 
jambo la lazima hata kama halijaafikiana na kibla"””” na hiyo ni wakati 
wa kutekeleza rakaa mbili za kutembelea makaburi yao!! 


Cha kushangaza ni kuwa makatazo ya kuyafanya makaburi kuwa 
ni misikiti na kibla yamekuja katika vitabu vyao kutoka kwa Maimamu 
zao wa Ahli baiti, lakini wao wanachukulia makatazo hayo kwa njia ya 
tagiya — kama ada yao katika kila kisichoafikiana na matamanio yao! 


156 — Mara nyingi Mashia wanairudia rudia hadithi ya 
"Alghadiiru" na kauli ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, katika 
tukio hilo, "Nakukumbusheni Mwenyezi Mungu juu ya Ahli baiti wangu" 
huku wakisahau kuwa wao ni wa mwanzo kuukhalifu usia huo wa 
Mtume. Pale walipowafanyia uadui watu wengi miongoni mwa Ahli 
baiti! 


157 — Mashia wanaambiwa: Kama Maswahaba wangeficha 
maandiko ya Ali, Mungu amuwie radhi, basi wengeficha fadhila na ubora 
wake wala wasingenukuu chochote katika hayo. Na hili ni kinyume na 
uhalisia. Kwa hiyo imejulikana kuwa lau kama kungekuwa na kitu kama 
hicho (andiko) wangelinukulu. Kwa kuwa andiko la ukhalifa ni tukio 
kubwa, na tukio kubwa linapasa kuwa mashuhuri sana. Na kama 
lingepata umashuhuri huo wangelijua wanaolipinga na wanaoliafiki. 


158 — Mashia wanasimulia kuwa Hassani Al-Askariyyu baba wa 
Imamu anayesubiriwa aliamrisha kuzuiwa habari za "msubiriwa" 
ispokuwa kwa watu wa kuaminika, kisha wanajipinga na kudai kuwa 





18 Rejeo lililotangulia. 
15 Kutoka kwa: Muqtabisu Al-Athari, (3/73). 
10 Bahaaru Al-Anwaaru, (101/369). 


73 


asiyemjua Imamu kwa hakika anamjua na kumwabudu asiyekuwa Allah! 
Na kama atakufa kwa hali hiyo, amekufa kifo cha kikafiri na unafiki!” 
Kwa nini baba yake amejikalifisha na kuweka ahadi hii kwa Mashia?! 


159 — Mashia wanaodai kuwa, Allah amempa Mahdi wao 
anayesubiriwa" mamia ya miaka, kwa sababu viumbe na ulimwengu wote 
vinashida naye! Wanaambiwa kuwa: Kama Allah angekuwa ni mwenye 
kurefusha umri wa mwanadamu yoyote kwa ajili ya haja ya viumbe kwa 
mtu huyo angeurefusha umri wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu 
yake. 


160 — Mashia hawakubali kauli ya Jafari nduguye Hassani Al- 
Askariyyu baba wa "Imamu wao aliyeghibu" aliposema kuwa: "Nduguye 
Hassani hajazaa mtoto, kwa kuwa — kama wanavyosema — yeye si 
maasumu,””” kisha wanakubali madai ya Athumani bin Saidi, katika 
kuthibitisha kuwa Hassani ana mtoto. Naye pia — si maasumu — 
kupingana kulioje huku?! 


161 — Miongoni mwa itikadi za Mashia zilizomashuhuri ni: itikadi 
ya "udongo" — kama ilivyotangulia katika utangulizi — kwa ufupi ni kuwa 
Allah Mtukufu Aliyetukuka amewaumba Mashia kwa udongo maalumu 
na kuwaumba Masunni kwa udongo maalumu! Kisha ukachanganywa 
udongo wa makundi mawili kwa aina maalumu, kwa hiyo yale yote 
yaliyokuwepo kwa Mashia miongoni mwa maasi na maovu ni athari ya 
kuathirika na udongo wa Kissuni! Na yale yaliyopo kwa Masunni 
miongoni mwa wema na kuaminika yote hayo ni kwa sababu ya 
kuathirika na udongo wa Kishia! Na siku ya Kiama maovu na machafu 
ya Mashia yatakusanywa na kuwekwa kwa Masunni! Na mema ya 
Masunni yanakusanywa na kupewa Mashia! 


Mashia wamepitikiwa kuwa, itikadi hii ya kizushi, inapingana na 
madhehebu yao katika Kadhaa na Kadari na matendo ya waja. Kwa 
sababu muktadha wa itikadi hii ni kuwa mja amelazimishwa kutenda 
matendo yake wala hana hiari. Kwa kuwa matendo yake ni kwa mujibu 
wa "udongo", licha ya kuwa madhehebu yao ni kuwa mja anaumba 
matendo yake kama yalivyo madhehebu ya muutazila! 


162 — Wanazuoni wa Kishia Ithnasheria wanataja sana mapenzi ya 
Maanswari kwa Ali bin Abuu Twaalibu, na kwamba maanswari 
walikuwa wengi katika jeshi la Ali katika vita vya Swaffaini. 
Wanaambiwa: Kama mambo ni hivyo, kwa nini hawakumkabidhi 





16l Usuulu Alkaafii, (1/181 — 184). 
162 Tazama: Al-ghaibatu, (uk 106 — 107). 


74 


ukhalifa na wakaukabidhi kwa Abuu Bakri?! Hutopata jibu la kukinaisha 
na kutuliza moyo wako. 


Kwa hakika mtazamo wa Maanswari na kabla yao Muhaajiriina ni 
wa upeo wa mbali na sahihi kuliko sisi sote. Hili kundi lenye imani 
lilikuwa linatofautisha baina ya ukhalifa na mafungamano ya kihisia ya 
kuwa na ukaribu na Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake. 


Kwa hiyo, tumeona vitabu vya Kishia vinavyowasifu hawa 
Maanswari kwa kuwa pamoja na Ali katika vita vya Swaffaini ndio 
vitabu hivyo hivyo vinavyowashambulia eti ni wenye kuritadi na kurejea 
nyuma katika vita vya Assagiifa! 


Mizani ya ajabu wanayopimiwa Maswahaba wa Mtume wa Allah, 
Rehema na amani ziwe juu yake, kama wakiwa na Ali katika jambo moja, 
wanakuwa ni watu bora, ama msimamo wao ukiwa upo pamoja na wale 
walio kinyume na Ali au sema ukiwa haupo katika mwelekeo alioutaka 
Ali wameshakuwa wenye kuritadi na wapenda maslahi na wanafiki! 


Wakisema tumewahukumu kuwa ni wenye kuritadi na kurejea 
nyuma katika visigino vyao kwa sababu wamepinga andiko juu ya Ali bin 
Abuu Twaalibu. Wataambiwa kwa kuwashangaa: je, sio Mashia 
Ithnasheria wanaotaja kuwa hadithi ya Alghadiiru ni mutawaatiri na kuwa 
mamia ya Maswahaba wameipokea? Sasa kupinga kupo wapi? 


Nikisema kwa ulimi wangu kuwa Mtume, Rehema na amani ziwe 
juu yake alimwambia Ali "Mtu atakayekuwa maula wangu (kipenzi 
changu) basi na Ali ni maula wake" Sasa kukowapi huko kupinga 
andiko?! 


Ikisemwa: Wamepinga maana. Wataambiwa watu hao: Nani 
kasema kuwa kile mnachokifuata katika tafsiri yenu ya hadithi hiyo ndio 
haki?! Je, nyinyi ndio mnaofahamu zaidi na wenye akili sana kuliko 
Maswahaba wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, waliokuwepo 
katika kipindi hicho na kuisikia hadithi hiyo kwa masikio yao?! Au 
nyinyi mnafahamu zaidi Kiarabu kuliko wao hadi mmekuwa mnafahamu 
katika hiyo hadithi kuliko waliyoyafahamu?!”??. 


163 — Mbele yetu kuna makundi mawili: kundi moja linakosoa 
kitabu cha Allah likidai kuwa kimetiwa upotoshaji na kubadilishwa. 
Wakiongozwa na Annuuriyyu Altwabrisiyyu — mtunzi wa kitabu Al- 
mustadraki — moja ya misingi minane ya hadithi kwa Mashia Ithnasheria 





163 Thumma Abswartu Al-hagiigata, Muhammad Saalim Alkhudhwaru, (uk 291 — 292). 


75 


— na ametunga kitabu kwa jina (Faswlu Alkhitwaabu Fii Ithibaati Tahriifu 
Kitaabu Rabbi Al-Arbaabi) anasema ndani ya kitabu hicho kuhusu Our'an 
na kutokea kwa kupotoshwa maandiko yaake ni: (miongoni mwa 
ushahidi wa kupotoshwa ufasaha wa Our'an ni kuwa baadhi ya vifungu 
vyake vimefikia upeo wa muujiza na vingine ni vya kijinga)!”””. 


Bwana Adnani Albahreniyyu amesema: (Habari amabzo 
hazihesabiki kwa wingi wake zimepindukia upeo wa tawaaturi, katika 
kunukuliwa kwake hakuna faida baada ya kuenea kwa kauli ya 
kupotoshwa na kubadilishwa baina ya makundi mawili. Na kuwa hicho ni 
kitu kinachokubalika bila kupingwa kwa Maswahaba na Mataabiina pia 
na ijimai ya makundi ya haki na kuwa hilo ni miongoni mwa mambo ya 
lazioa. Katika madhehebu zao na kwa hiyo zimeshikamana habari 
zao.) ”. 


Yusufu Albahreniyyu amesema: (Hakuna kujificha katika habari 
hizi kwa kuwa kuna ushahidi wa wazi na makala fasaha ya yale 
tulioyachagua na uwazi wa yale tuliyoyasema, lau kama kutaletwa 
kukoselewa katika habari hizi licha ya wingi na kuenea kwake, 
imewezekana kuzitia dosari habari za sheria yote, kama ilivyo kuwa 
haifichikani. Kwani msingi ni mmoja na vilevile njia na wapokezi, 
mashehe na kunukuu. Naapa kuwa, kauli ya kusema kuwa hakuna 
mabadiliko na kubadilishwa haitoki katika kuwadhania vizuri Maimamu 
wa uovu, na kwamba wao hawajafanya khiana katika Uimamu mkubwa 
licha kudhihiri khiana yao katika amana nyingine ambazo zina madhara 
makubwa katika dini) ®®. 


Kundi hili limeikosoa Qur'an kwa uwazi kabisa likisema kuwa 
kumetokea upotoshaji! 


Na kundi la pili: (nao ni Maswahaba wa Mtume wa Allah) ambao 
kosa lao ambalo halisamehewi na Mashia Ithnasheria ni kuwa 
wameukabidhi ukhalifa kwa Abuu Bakri badala ya Ali! 


Kundi la kwanza lililokosoa kitabu cha Allah. Wanazuoni wa 
Kishia Ithnasheria wanatoa udhuru kwa kundi hili na upeo wa 
wakisemacho ni neno (wamekosea), (wamejitahidi na kutafsiri wala 
hatuwaafiki kwa yale waliyoyafuata), Nywele zangu zimesisimuka kwa 
ajabu, lini imekuwa mambo ya kuhifadhiwa kwa kitabu cha Allah au 
kupotoshwa kwake ni kitu cha kujitahidi?! Je, kuna kujitahidi gani katika 





'€? Faswlu Alkhitwaabu fii Ithibaati Tahriifu Kitaabu Rabbi Al-Arbaabi (uk 211). 

16 Mashaarigu Al-Shumuusu Al-Duriyyatu (uk 126). 

166 Adduraru Annajafiyatu cha Yusuf Al-Bahreniyyu, Muasasatu Aali al-beiti liihyaai Atturaathi (uk 
298). 


76 


kauli ya muovu huyu kuwa eti kuwa: (Katika Qur'an kuna aya za 
kijinga)! Wallah huu ni msiba mkuu. 


Tuchukulie mfano wa mtazamo wa wanazuoni wa Kishia 
Ithnasheria kwa wale wasemao huko kupotoshwa: 


Bwana Ali Almailaaniyyu — ni miongoni mwa wanazuoni 
wakubwa wa Kishia Ithnasheria kwa sasa — anasema katika kitabu chake 
(Adamu Tahriifu Alguraani uk 34). Akimtetea (Almiirza Nuuriyyu 
Altwiirisiyyu): (Almiirza Nuuriyyu ni miongoni mwa watu wakubwa wa 
hadithi, (Kwa hakika sisi tunamuheshimu Almiirza Nuuriyyu. Almiirza 
Nuuriyyu ni miongoni mwa wanazuoni wetu wakubwa, wala hatuwezi 
kumfanyia uadui kwa kitu kidogo, wala haijuzu, na hilo ni haramu, kwani 
yeye ni mtu mkubwa wa hadithi miongoni mwa wanazuoni wetu)!!!?”. 
Tafakari huku kupingana. 


164 - Mwenyezi Mungu Mtukufu amesema: {Fuateni 
mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola Mlezi wenu, wala msifuate rafiki au 
walinzi wengine badala yake. Ni machache mnayoyakumbuka}. Sura [7] 
Al-Aʻraaf 3. Hili ni andiko la kubatilisha kumfuata mtu kinyume na 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake. Kwa hakika shida ya 
kufaradhishia Imamu ili atekeleze ahadi ya Allah Mtukufu iliyotujia kwa 
yale ya mwenye kuabudu tu sio kuwaletea watu yale wasiyoyaweza 
kuyajua miongoni mwa mambo ya dini aliyokuja nayo Mtume, Rehema 
na amani ziwe juu yake. Tumemkuta Ali, Mungu amuwie radhi, pale 
alipoitwa kwenda katika kuhukumiwa kwa Our'an alikubali, na kueleza 
kuwa kuhukumiwa kwa Our'an ni haki. Na kama Ali alipatia katika hilo 
basi hiyo ndio kauli yetu. Na kama ameitikia batili basi hiyo si sifa yake, 
Mungu amuwie radhi. Na kama kuhukumiwa kwa Qur'an haijuzu 
kunapokuwepo Imamu basi Ali angesema wakati huo: Vipi mnataka 
kuhukumiwa kwa Our'an, na mimi ndio Imamu mfikishaji kutoka kwa 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake? 


Kama watasema: Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
amekufa, kwa hiyo hakuna budi ya kuwepo Imamu anayefikisha dini. 


Tunasema: hilo ni batili na ni madai bila ushahidi, pia ni maneno 
yasiyo na dalili ya kusihi kwake. Kwa hakika kile wanachokihitaji watu 
wa ardhini kutoka kwa Mtume wa Allah, Rehema na amani ziwe juu 
yake, ni uchambuzi wake na kufikisha tu, sawa sawa katika hilo, kwa 
mwenye kuwa naye, au kuwa mbali naye, au atakayekuja baada yake. 
Kwani Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, hana faida kama 





107 Thumma Abswarat Al-Hagiigatu, (uk 294). 


77 


hajaongea kwa wazi juu ya vitu vya dini. Makusudio ya kuwepo Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, ni kuwepo maneno yake yanayobaki 
milele, anayoyafikisha kwa watu wote waliomo ardhini. 


Pia, lau kama yale waliyoyasema ya kuwa na haja ya kuwa na 
Imamu milele. Basi hilo liingekuwa linapingana na wao juu ya yule 
aliyekuwa hayupo mbele ya Imamu miongoni mwa miji ya ardhi hii. 
Kwani hakuna njia ya kumuona Imamu kwa watu wote wa ardhini ambao 
wapo mashariki na magharibi miongoni mwa mafakiri, wadhaifu, 
wanawake, wagonjwa, wenye kazi kwa kutafuta maisha yake ambayo 
yatapotea kama akiyapuuzia, kwani ni lazima kufikisha. 


Kama ni lazima Imamu afikishe, basi ufikishaji wa Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, ni bora zaidi kufuatwa kuliko ufikishaji 
wa yule wa chini yake. Na kwa hili hawana namna ya kujitenga nalo “€?. 


165 — Kuna riwaya zilizothibiti na sahihi kwa sanadi za Mashia 
zinazoshutumu na kulaani kundi la watu waongo ambao dini ya Mashia 
imesimama kwa riwaya zao. Hizo riwaya zinawashutumu watu wao kwa 
majina yao. Mashehe wa Kishia hawakukubali shutuma zilizokuja 
kuwahusu watu hao (kwa sababu, kama watazikubali watakuwa ni 
miongoni mwa Masunni na hivyo wataachana na ushazu wao) 
wakakimbilia tagiya ili kukabiliana na shutuma hizo, na hili halina tafsiri 
zaidi ya kupinga kauli ya Imamu kwa njia ya kuficha. Kama mpingaji wa 
andiko la Imamu ni kafiri katika madhehebu ya Kishia, kwa hiyo watu 
hao, kwa jambo hili wameshatoka kichwa chini kutoka katika dini! 


Muhammad Ridhwaa Almudhwaffaru — naye ni mmoja wa 
mashehe na maaya zao wa kisasa — amekiri kuwa: Riwaya zao nyingi 
zimenukuu shutuma kutoka kwa Maimamu zilizonukuliwa na vitabu vya 
Mashia wenyewe. Almudhwaffar ameelezea shutuma zilizokuja 
kumuhusu Hishaam bin Saalimu Aljuwaaliigiyi kwa kusema: "Umekuja 
ukosoaji mwingi kumuhusu Hishaam bin Saalimu, kama ulivyokuja 
kuwahusu wengine miongoni mwa Maanswari na marafiki wa Ahli baiti 
waaminifu. na jawabu juu ya hilo ni la wote na ni lenye kufahamika"”””. 
(Yaani sababu maarufu inayotumika kwa Mashia ni tagiya). Kisha 
akasema: "Itasihi vipi, kwa watu watukufu kama hawa watiwe dosari? 
Hivi dini ya kweli na jambo la Ahlu baiti haikusimama na kudhihiri kwa 
hoja zao za nguvu" ™®, 





168 Al-Faswilu fii Al-Milali Wal-Ahwaau Wannihali (4/159 — 160). 
1 AJ]-Imaamu Al-Swaadiqi cha Muhammad Al-Hussein Al-Mudhwaffar. (uk 178). 
170 Chanzo kilichotangulia katika ukurasa huo huo. 


78 


Tazama, namna taasubi (ubaguzi) inavyowafanya watu wake: Wao 
wanawatetea hawa walioshutumiwa na Maimamu wa Ahlu baiti. Na 
wanatoa maandiko yaliopokewa na wanazuoni wa Ahlu baiti kuhusiana 
na kuwakosoa watu hao na kuonya dhidi yao, yanayonukuliwa na vitabu 
vya Kishia. Kana kwamba wao kwa jambo hili, wanawakadhibisha Ahlu 
baiti, lakini pia wanasadikisha yale yanayosemwa na waongo hawa. Huku 
wakidai kuwa watu hao wamewashutumu Maimamu kwa njia tagiya. 
Wao hawawafuati Ahlu baiti katika kauli zao zinazoafikiana na nukuu za 
Maimamu. Ispokuwa wanafuatilia athari za maadui zao na kuchukua 
kauli zao na kukimbilia taqiya katika kuzirudi kauli za Maimamu. 


166 — Kwa njia ya tawaaturi, imejulikana kuwa, Abuu Bakri, 
Omari na Athuman, Mungu awawie radhi, walikuwa na nafasi kubwa 
mbele ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake. Pia walikuwa ni watu 
wa karibu zaidi na Mtume. Wote wameoleana na Mtume. Mtume alikuwa 
anawapenda na kuwasifu. Kwa hiyo, ima walikuwa katika msimamo wa 
wazi na wa siri katika uhai na baada ya kufa kwa Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, au walikuwa kinyume na hivyo katika uhai na 
baada ya kufa kwake. Na kama walikuwa hawana msimamo licha ya 
ukaribu huu na Mtume, basi moja ya mabo mawili lazima liwepo: Ima 
Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, hakujua hali zao, au alikuwa 
anawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa, na lolote kati ya mawili hayo 
ni baya mno kwa haki ya Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake. Kama 
ilivyosemwa: 


Kama ulikuwa hujui basi huo ni msiba *¥ 
na kama ulikuwa unajua huo ndio msiba mkuu. 


Kama Abuu Bakri, Omari na Athuman, Mungu awawie radhi, 
wamekengeuka baada ya kuwa walikuwa na msimamo, basi hiyo ina 
maana Mungu kamdhalilisha Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, 
kwa watu wake wa karibu mno, Maswahaba zake wakuu, na kwa wale 
aliowaahidi kuwa atafanya dini yake ishinde dini zote. Vipi watu wa 
karibu yake wawe ni murtadiina? Mambo haya na yaliyo kama haya ni 
mambo makuu ambayo Mashia wanatia dosari kwa Mtume, Rehema na 
amani ziwe juu yake, kama alivyosema Abuu Zar-aa Alraazi: Kwa 
hakika, hawa jamaa walitaka kumtia dosari Mtume, Rehema na amani 
ziwe juu yake, ili aseme msemaji kuwa: Mtume ni muovu alikuwa na 
wafuasi waovu. Lau kama angekuwa mtu mwema wafuasi wake 
wangekuwa wema. 


167 — Mashia wanasema kuwa: "Uimamau ni wajibu kwa kuwa 
Imamu ni naibu wa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, katika 


79 


kuhifadhi sheria ya Kiislamu, kuwawepesishia Waislamu njia 
iliyonyooka, kuhifadhi na kutunza hukumu zisizidishwe wala 
kupunguzwa"””? Pia wanasema kuwa: "hapana budi kuwepo Imamu 
msimikwa na Allah Mtukufu. Na haja ya ulimwengu unataka kuwepo 
kwa Imamu, asiye na uharibifu. Kwa hiyo, ni wajibu kuwepo maandiko 
(nasu)..."!”?” Na kuwa imewajibika kuwa na Imamu kwa kuwa ni 
huruma... na kwa hakika jambo hilo ni huruma, kwa sababu watu 
wakiwa na kiongozi anayetiiwa, anayeongoza, anayekemea madhalimu 
wasidhulumu, anayewapeleka watu katika heri, na kuwakemea waache 
maovu. Hao Maimamu watakuwa wapo karibu zaidi na uongofu, na 
watakuwa mbali mno na ufisadi, na hiyo ndio huruma yenyewe."””?, 


Mashia wanaambiwa: Kwa hakika Maimamu zenu kumi na wawili 
— ukimtoa Ali, Mungu amuwie radhi, hawajashika uongozi wa kuongoza 
watu wote katika mambo ya kidini na kidunia, wala hawakumiliki nguvu 
za kukemea madhalimu waache dhuluma zao, wala kuwapeleka watu 
katika heri, au kuwakemea waache maovu! Iweje mnawadaia madai ya 
kufikirika ambayo hayana uhalisia kabisa?! Na lau kama mngezingatia, 
basi haya yanatengua Uimamu wao — kwa mujibu wa ufahamu wenu — 
kwa kuwa huruma mnayoidai haijapatikana kutoka kwao! 


168 — Katika kitabu cha Nahju Albalaagha kumekuja kuwa: Ali, 
Mungu amuwie radhi, alikuwa akimuomba Mola wake kwa dua hii: "Ewe 
Mola nisamehe yale unayoyajua kuhusu mimi, na kama nikirejea, basi 
nirejeshee msamaha, kwa yale niliyoahidi ”” mimi mwenyewe na 
hujanikuta kuwa nimeyatekeleza. Ewe Mola nisamehe kwa yale 
niliyokukaribia kwayo kwa ulimi wangu kisha yakazoeleka na moyo 
wangu, Ewe Mola nisamehe makonyezo ya ncha za macho na kutereza 
kwa matamshi na kujisahau kwa moyo na kuropoka kwa ulimi."”””. 


Ali, Mungu amuwie radhi, anamuomba Allah amsamehe dhambi 
zake kutokana na kusahau na mengineyo. Na haya yanapingana na yale 
mnayomdaia kuwa amekingwa na madhambi! 


169 — Mashia wanadai kuwa hakujawahi kuwa na Nabii yoyote 
ispokuwa amewalingania watu kuhusu uwalii wa Ali!?”? Na kwamba, 
Allah amechukua ahadi ya Manabii juu ya uwalii wa Ali!””” Vilevile 
kutia chumvi na kukuza mambo kwao kumefikia upeo hadi Shehe wao 


71 Mashia katika historia, (uk 44 — 45). 

7? Minhaaji Alkaraama, (uk 72 — 73). 

73 Aayaani Al-Shiia, (1/3/uk 6). 

7? Waaytu: Yaani niliyoahidi. Na Waayu yaani ahadi. 

7? Nahju Albalaagha (Sherhe ibni Abuu Al-Hadiidi, 6/176). 

70 Tazama: "Bihaaru Al-Anuwaari" (11/60), "Al-Maalimu Al-Zalfiyu" (uk 303). 
77 " Al-Maalimu Al-Zalfiyu" (uk 303). 





80 


Altwahraaniyyu amedai kuwa uwalii wa Ali "Ulitangazwa kwa vitu 
vyote, na kitu kilichoukubali kimefaulu na kisichoukubali 
kimefisidika"!””? 


Mashia wanaambiwa: Wito wa Mitume, amani iwe juu yao, 
ulikuwa ni upwekeshaji na kuitakasa nia kwa Allah. Wala sio uwalii wa 
Ali kama mnavyodai. Allah Mtukufu amesema: /Na hatukumtuma kabla 
yako Mtume yeyote ila tulimfunulia ya kwamba hapana mungu isipokuwa 
Mimi. Basi niabuduni Mimi tu}. Sura [21] Al-Anbiya. Kama uwalii wa 
Ali, kama mnavyodai, eti umeandikwa katika sahifa zote za Mitume. 
Kwa nini iwe Mashia peke yao ndio wanaonukuu habari hizo wala 
hakuna watu wengi wanaoijua?! Kwa nini watu wa dini nyingine wasijue 
habari hizo?! Huku wengi wao wamesilimu wala hawajataja huo uwalii. 
Pia haukusajiliwa katika Our'an wakati Our'an ndio inakusanya vitabu 
vyote?! 


170 — Je, Maimamu walifanya mutaa?! Watoto wao kwa njia ya 
mutaa ni akina nani?! 


171 — Mashia wanasema kuwa: Kwa hakika Maimamu wanajua 
yaliyopita na yatakayokuja, na kuwa hakuna kinachofichikana juu yao. 
Na kwa hakika Ali bin Abuu Twaalibu ni mlango wa elimu — iweje asijue 
hukumu ya Madhii, na matokeo yake anamtuma mtu aende kwa Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, ili amfundishe hukumu zinazohusiana 
na jambo hilo?! 


172 — Kwa hakika uovu uliofanywa na Maswahaba kwa mujibu wa 
Mashia ni kukengeuka kwao na kuacha uwalii wa Ali, Mungu amuwie 
radhi, na wakaacha kumkabidhi ukhalifa, kwa hiyo, matendo yao haya, 
yameporomosha uadilifu wao kwa mujibu wa Mashia. Je, kwa nini 
hawakufanya hivyo hivyo kwa makundi mengine ya Mashia yaliyopinga 
baadhi ya Maimamu. "Kama "Alfatw-hia" na "Alwaagifatu" na 
wengineo?! Lakini utawakuta wanatolea hoja kauli za watu hao na 
kuwafanya ndio waadilifu!””” Kwa nini kupingana huku?! 


173 — Vyanzo vya Kishia vinaafikiana juu ya Maimamu na watu 
wengine katika kuifanyia kazi tagiya — kama ilivyotangulia — nayo ni 
kuwa Imamu anadhihirisha kinyume na yale anayoyaficha. Huenda 
akasema mambo yasiyo ya haki. Na mtu anayetumia tagiya ataongopa. 
Na uongo ni maasi! 





178 Wadaaiu Annubuwati" cha Al-Twahraaniyyu, (uk 155). 
1? Kwa mfano tazama: "Rijaalu Alkashii" (uk 27, 219, 445, 465), na "Rijaalu Annajaashiyyu" (uk 28, 
53, 76, 86, 95, 139), na "Jaamiu Al-Ruwaatu" cha Al-Dibiiliyyu (1/413). 


81 


174 — Alkiliiniyyu ananukuu kuwa: baadhi ya wanaomnusuru 
Imamu Ali, Mungu amuwie radhi, walimtaka Ali arekebishe yale 
yaliyofisidiwa na Makhalifa waliomtangulia, naye akakataa huku akitoa 
hoja kuwa yeye anaogopea jeshi lake lisitengane naye “”” licha ya kuwa 
tuhuma walizotuhumiwa Makhalifa wa kabla yake (Abuu Bakari, Omari 
na Athumani, Mungu awawie radhi) zinajumuisha kuikhalifu Our'an na 
Sunna. Je, Ali kuacha makosa ya kukhalifu mambo hayo yawe kama 
yalivyo, yananasibiana na "Kukingwa kuwa hafanyi kosa" kunakodaiwa 
na Mashia kua Ali yupo hivyo?! 


175 — Omari, Mungu amuwie radhi, alichagua watu sita ili wafanye 
shura baada ya kufa kwake, kisha watu watatu wakajitoa, kisha akajitoa 
Abdulrahmani bin Aufi, na wakabakia Athumani na Ali, Mungu awawie 
radhi, kwa nini tangu mwanzo, Ali hakutaja kuwa yeye amehusiwa awe 
khalifa?! Je, alikuwa anaogopa mtu yoyote baada ya kufa kwa Omari?! 


176 — Katika mambo ya ajabu sana ni kuwa Mashia wametunga 
riwaya zinazotaja mrorongo wa majina ya Maimamu baada ya Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, hadi Mahdi wao. Licha ya hivyo, rejeo 
lao kuu katika zama hizi linakanusha na kudai kuwa hakuna andiko 
linalotaja hao Maimamu! Pale Alkhuuiyyu anaposema: "Riwaya 
zilizokuja kwa tawaaturi ambazo zimetufikia kutokana na njia ya 
(Masunni na wengineo) zimeainisha Maimamu, amani iwe juu yao, kuwa 
wapo kumi na wawili kiidadi. Wala hawajaainishwa kwa majina yao 
mmoja mmoja, amani iwe juu yao" “??. 


177 — Mashia wanadai kuwa Maswahaba wengi waliritadi baada ya 
kufa kwa Mtume, Rehema na amani ziwe juu yake, kama inavyojulikana. 
Kisha tunawakuta Mashia hao hao wakijipinga wenyewe kwa wenyewe 
pale wanapotaka kuwajibu wale wanaowaambia: Ali, Mungu amuwie 
radhi, kwa nini hajajiombea mwenyewe baada ya kufa kwa Mtume, 
Rehema na amani ziwe juu yake, ikiwa ameandikwa kuwa yeye ndiye 
walii? Mashia wanadai kuwa, Ali hakufanya hivyo kwa kuchelea kuritadi 
kwa Maswahaba na kuuacha Uislamu!! Katika Alkaafii kutoka kwa 
Albaagiri amesema: Kwa hakika watu walipofanya yale waliyoyafanya, 
pindi walipombayyi Abuu Bakri, hakuna kilichomzuia Amiri Muuminiina 
(Ali) asijitangaze nafsi yake ispokuwa mtazamo wake kwa watu, na 
kawaogopea wasije wakaritadi na kuuacha Uislamu na kurejea katika 
kuabudu masanamu “??. 





180 "AI -Rawdhwatu cha Alkiliiniyyu), (uk 29). 

181 Swiraatu Annajaati, (2/452). Pia tazama "Al-Imaamatu wannaaswu" cha ustaadhi fayswalu Nuuru, 
uk 306. 

182 Alkaafii (8/295), pia tagzama "Al-Bihaaru" (28/255) na "amaaliyyu Al-Twuusiyyu", uk 234. 


82 


178 — Mashia kama ilivyotangulia — wanadai kuwa kuna andiko 
juu ya Maimamu zao. Lakini sisi tunakuta katika vitabu vyao riwaya 
nyingi sana zinazokanusha madai haya. Ustadhi Faisal Nuru 
amezikusanya na kuzithibitisha katika kitabu chake "Al-Imaamatu 
Wannaswu", Anayetaka kujua uhakika na akirejee kitabu hicho. 


HITIMISHO 


Namuomba Allah awanufaishe vijana wa Kishia kwa maswali 
haya, na ayajaalie haya maswali yawe ufunguo wa heri kwao, uwajulishe 
haki, na kuwahimiza waitafute na kushikamana nayo, wakiwa hawaogopi 
katika jambo hilo lawama za mwenye kulaumu. 


Kwa wale watakaopata hoja ambayo sijaitaja katika maswali 
yaliyotangulia, napenda wailete ili kuiongeza katika chapa zifuatazo — 
Inshaallah. Allah ni Mjuzi. Na Rehema na amani ziwe juu yake Nabii 
wetu Muhammadi pamoja na Aali zake na Maswahaba zake. 


83 


